
« 








Kimeandikwa na: 

Abdilahi Nassir 




Haki ya kunakili imehifadhiwa na 
Abdilahi Nassir, 2008 


Chapa ya Kwanza 2012 


Kinatangazwa na 
MARKAZI YA AHLUL BAYT 
S.L.P. 84603-80100 
MOMBASA (KENYA) 


Simu: +254 723 701170 



YALIYOMO 


Utangulizi.i 

Pa Kuanzia.1 

Hadith Hii Iko.1 

Alivyosema Bwana Mtume (s.a.w.w.).1 

Waliopokea Hadith hii.3 

Waliosimulia na kuitoa Hadith hii.5 

Imo katika vitabu gani.5 

Umashuhuri wa Hadith hii.7 

Ati ni ya kutungwa?.8 

Vipimo Vya Kupimia Hadith.9 

Hakuna Khawarij Mrongo?.9 

Khawarij Hawakuwa na Taqiyya?.11 

Vipimo vya Hadith.12 

Sanad ya Hadith.13 

Sanad ni nini?.13 

Zayd bin Arqam.14 

Uchambuzi wa Sanad.16 

1. Hassan bin Ibrahim bin Abdillah al-Kurmani.17 

2. Israil bin Yunus.18 

3. Al-Amash Sulayman bin Mihran.18 

4. Atiyya bin Sad bin Junada Al-Awfi.23 

5. Bishr bin Walid.24 

6. Muhammad bin Twalha al-Yaami al-Kufi.25 

7. Ismail bin Musa.26 

8. Taliid bin Sulayman.27 

9. Abuu Israil.31 

10. Muhammad bin Fudhayl bin Ghazwan.31 

11. Habib bin Abii Thabit.32 































12. Kathir bin Zayd.33 

13. Zayd bin Hasan al-Anmati.34 

14. Jarir bin Abdilhamid.34 

15. Al-Hasan bin Ubaydhillah Al-Nakha’i.35 

16. Israil.36 

17. Hatim bin Ismail.37 

18. Sharik bin Abdillah.37 

Mukhtasari na Nukta Muhimu.41 

Historia Fupi ya Uandishi wa Hadith.47 

Hadhi ya Mtume Katika Uwongozi wa Waislamu.47 

Kipindi Cha Uhai wa Mtume (s.a.w.w.).48 

Kipindi Cha Baada ya Kifo Cha Mtume (s.a.w.w.).51 

Katika Enzi ya Imam Alii (a.s.).54 

Katika utawala wa Muawiya bin Abii Sufyan.55 

Matokeo Yake.57 

Kuandikwa Hadith.58 

Ilimu ya Hadith.60 

Maswahaba.61 

Sanad.65 

Hawakuwa na Vipimo Vimoja.66 

Waliosingiziwa Ushia.67 

Tukimalizia.71 

























UTANGULIZI 


Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Bwana wa viumbe vyote; na 
swala na salamu zimshukie Muhammad, Mtume Wake, pamoja na aali 
zake, na wote wenye kuwaandama wao hadi Siku ya Malipo. 

Kiasi cha miaka miwili mitatu iliyopita nilipata khabari kuwa kumezuka 
“kijana mmoja wa Kiibadhi anawashambulia sana mashia katika 
intaneti, na anaikataa Hadith Thaqalayn” na kwamba “baadhi ya vijana 
wa Kishia wameanza kujibizana naye,” 

Nilipoipata khabari hii, kusema kweli, sikuishughulikia kwa sababu 
kadhaa. Kwanza ni kuwa tayari vijana wa Kishia walikuwa 
wameshaliingilia jambo hilo. Pili ni kwa kusikia kuwa kijana huyo ni 
Ibadhi, na kwa kuujua msimamo wa Ibadhi dhidi ya Imam Alii (a.s.) 
na ahlul bayt wanavyoeleweka kwa mashia. Tatu ni kwa kuwa nilikuwa 
na shughuli nyengine nilizokwisha zianza ambazo sikuona dharura ya 
kuziacha wakati huo. 

Hata hivyo, hivi karibuni - kiasi cha miezi mitatu mine iliyopita - 
nikapata khabari kuwa kijana huyo sasa ametoa kitabu alimoandika 
hujja zake za kuikatalia Hadith hiyo, na kwamba “hivyo alivyokiandika 
kinaweza kuwatatanisha wasomaji wake!” 

Kupata khabari hii nikaanza kukitafu kitabu chenyewe. Kwa bakthi 
nzuri, nilipokwenda Arusha kuhudhuria mkutano wetu mmoja 
mwanzo wa mwezi wa Novemba 2008, baada ya juhudi kubwa, 
nikabakhtika kuipata nuskha (nakala) moja kuukuu kwa mmoja wa 
vijana wetu wa Kishia. Ndipo nilipoona kuwa kumbe kitabu hicho si 
cha juzi na jana. Ni cha tangu 2005! Ajabu kuwa watu wengi, huku 
pande za kwetu, hawana khabari nacho. 

Kitabu chenyewe si kifupi; ni kirefu. Kina kurasa 214. Kimeandikwa na 
Sh. Juma Mohd Al-Mazrui, na amekigawanya sehemu sabaa anazozita 
sura. Yaani kina sura sabaa. 


l 



Mimi, katika kitabu hiki, sina nia ya kujibu yote yaliyomo katika sura 
sabaa hizo kwa mara moja kwa sababu ya dhiki ya wasaa. Nia yangu kwa 
sasa ni kuanza na sura mbili za kwanza, kisha niendelee na zilizobaki - 
sura kwa sura - Inshallah. Na kuwabkiwa ni kwa Mwenyezi Mungu. 

ABDILAHI NASSIR 

Mombasa, Kenya 
20 Dhul Qadah 1429 
19 Novemba 2008 


n 



PA KUANZIA 


Katika uk. 7 wa kitabu chake kiitwacho Al-Qistasu Al-Mustaqim, kwa 
Kiarabu, na Mezani ya Haki kwa Kiswahili, Sh. Juma Moh’d Al-Mazrui 
amesema kuwa ni cha “utahti juu ya Hadith Al-Thaqalain .” Kwa hivyo, 
pazuri pa kuanzia na yeye ni penye Hadith hiyo: iko au haiko? Bwana 
Mtume (s.a.w.w.) alisema kweli maneno hayo au la? Kama alisema, 
ni nani walioipokea? Ni nani waliosimulia? Imo katika vitabu gani? 
Tukishapata jawabu za suali hizi, ndipo tuingie kuijadili nadharia 
(i theory ) ya “vipimo na kanuni za misingi ya uchambuzi na kufasiria” 
(Academic methodolody of analysis and critisim) aliyoitumia Sh. Mazrui 
kuikatalia Hadith hii. 

Hadith Hii Iko 

Ni jambo lisilo na shaka hata chembe kuwa Hadith hii ya “Vizito 
Viwili.” ( Thaqalayn ) - Kitabu cha Mwenyezi Mungu na Ahlul Bayt - iko. 
Imechapishwa katika vitabu kadhaa wa kadhaa vya masunni na mashia 
- vya Hadith, vya Tafsiri ya Qur’ani na vya Historia. Yumkini haimo 
katika vitabu vya Ibadhi, kwa sababu zinazoeleweka, ila iwapo wanataka 
kuikanusha, kama alivyofanya Sh. Mazrui katika kitabu chake hicho! 

Alivyosema Bwana Mtume (s.a.w.w.) 

Imepokewa kwamba Bwana Mtume (s.a.w.w.) ameisema Hadith hii kwa 
ibara mbalimbali, kati ya hizo ni hizi zifuatazo: 

1. Enyi watu! Hakika mimi nimewaachia miongoni mwenu yale 
ambayo mkiyafuata hamtapotea: kitabu cha Mwenyezi Mungu na 
jamaa zangu AHLUL BAYT wangu. 

2. Hakika mimi ninaacha miongoni mwenu ambayo mkishikamana 
nayo hamtapotea kabisa baada yangu: Kitabu cha Mwenyezi 
Mungu (ambacho ni kama) kama iliyonyoshwa kutoka mbinguni 
mpaka ardhini, na jamaa zangu AHLUL BAYT wangu. Viwili 
hivi havitafarikiana mpaka vinijie kwenye Hodhi. Basi tizameni 
vile mtakavyonifuata kwa viwili hivyo. 


1 



3. Hakika mimi ninaacha miongoni mwenu khalifa wawili: Kitabu 
cha Mwenyezi Mungu, (ambacho ni kama) kamba iliyonyoshwa 
baina ya mbingu na ardhi, au iliyo baina ya mbingu na ardhi, na 
jamaa zangu AHLUL BAYT wangu. Na viwili hivi havitafarikiana 
mpaka vinijie kwenye Hodhi. 

4. Hakika mimi ninaacha miongoni mwenu Vizito Viwili: Kitabu cha 
Mwenyezi Mungu na AHLUL BAYT wangu. Na kwamba viwili hivi 
havitafarikiana mpaka vinijie kwenye Hodhi. 

5. Hakika mimi niko karibu kuitwa, na nitaitika. Nami ninaacha 
miongoni mwenu Vizito Viwili: Kitabu cha Mwenyezi Mungu 
aliyetukuka na jamaa zangu. Kitabu cha Mwenyezi Mungu ni 
kamba iliyonyoshwa kutoka mbinguni mpaka ardhini, na jamaa 
zangu AHLUL BAYT wangu. Na kwamba (Mwenyezi Mungu) 
Mtawalia (watu) upole na Mwingi wa khabari amenipa khabari 
kwamba viwili hivi havitafarikiana mpaka vinijie kwenye Hodhi. 
Basi tizameni vile mtakavyonifuata kwa viwili hivyo. 

6. Pale Mtume (s.a.w.w.) alipokuwa anarejea (Madina) kutoka Hijja 
yake ya kuagana, akahka Ghadir Khum, aliamrisha paletwe miti 
yenye majani mengi, ikakitwa. Kisha akasema: “Hakika mimi 
karibu nitaitwa, na nitaitika. Hakika mimi nimeacha miongoni 
mwenu Vizito Viwili, kimoja chao ni kikubwa kuliko chengine: 
Kitabu cha Mwenyezi Mungu na jamaa zangu. Basi tizameni vile 
mtakavyonifuata kwa viwili hivyo, kwani hivyo havitafarikiana 
mpaka vinijie kwenye Hodhi.” Kisha akaongeza kusema: “Hakika 
Mwenyezi Mungu aliyetukuka ndiye Mwenye kunitawalia mambo 
yangu ( mawlaaya ), na mimi ni mawla wa (mtawalia mambo ya) kila 
muumini” Kisha akaushika mkono wa Alii, akasema: “Yule ambaye 
nilikuwa mawla wake, basi huyu atakuwa walii wake. Ewe Mola! 
Wawali wenye kumwali Alii, na wapige vita wenye kumpiga vita.” 

7. Abdallah bin Hanta amesema: “Mtume wa Mwenyezi Mungu 
alitukhutubia tulipokuwa Juhfa, akasema: ‘Jee mimi siye niliye 


2 



na mamlaka zaidi juu yenu kuliko nyinyi wenyewe?’ Wakajibu, 
‘Kwani, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu!’ Akasema: ‘Basi mimi 
nitawauliza nyinyi mambo mawili: Qur’ani na jamaa zangu.’” 

Hapa ni muhimu tukumbuke kwamba Bwana Mtume (s.a.w.w.) 
hakuisema Hadith hii mara moja wala mahali pamoja peke yake; 
hasha! Aliirudia rudia kwa ibara mbalimbali, kama tulivyoona hapo juu, 
na mwahali mbalimbali kama vile katika Hijja yake ya kuagana, siku 
ya Arafa, Ghadir Khum, aliporejea kutoka Taif, na Madina juu ya 
mimbari ya msikitini. Mwisho kabisa ni pale alipokuwa chumbani 
kwake anaugua, nacho kimejaa maswahaba. Hapo alisema: 

8. “Enyi watu! Mimi karibu nitakamatwa mkamato wa haraka, 
niondoke. Na nimeshatangulia kuwaambieni. Tambueni! Mimi 
ninaacha miongoni mwenu Kitabu cha Mwenyezi Mungu na jamaa 
zangu AHLUL BAYT wangu”. Kisha akaushika mkono wa Alii, 
akauinua, akasema: “Huyu Alii yu pamoja na Qur’ani, na Qur’ani 
i pamoja na Alii; hawatafarikiana mpaka wanijie kwenye Hodhi.” 

Waliopokea Hadith hii 

Hadith hii, kwa ibara mbalimbali - tulizozitaja hapo juu na tusizozitaja 
- imepokewa: 

1. Kwa maswahaba wasiopungua 30, kama vile: 

• Amirul Muminin Alii bin Abii Twalib (a.s.) 

• Hasan bin Alii bin Abii Twalib (a.s.) 

• Salman al-Larsi 

• Abuu Dharr al-Ghifari 

• Ibn Abbas 

• Abuu Said al-Khudri 

• Jabir bin Abdillahi al-Answari 

• Abul Haytham bin al-Tihan 

• Abu Rafi’ 

• Hudhayfa bin al-Yaman 

• Hudhayfa bin As-yad al-Ghifari 

• Khuzayma bin Thabit dhu al-Shahadatayn 

• Zayd bin Thabit 


3 




• Zayd bin Arqam 

• Abuu Hurarya 

• Abdallah bin Hantab 

• Jubayr bin Mut-im 

• Al-Barraa bin Azib 

• Anas bin Malik 

• Talha bin Abdillahi al-Taymi 

• Abdulrahman bin Awf 

• Sad bin Abii Waqqas 

• Amru bin al-As 

• Sahl bin Sad al-Answari 

• Adiyy bin Hatim 

• Abuu Ayyub al-Answari 

• Abuu Shurayh al-Khuzai 

• Uqba bin Amir 

• Abuu Qudama al-Answari 

• Abuu Layla al-Answari 

• Dhwamira al-Aslami 

• Amir bin Layla bin Dhwumra 

• Fatima al-Zahraa (s.a.) 

• Ummu Salama, mke wa Mtume (s.a.w.w.) 

• Ummu Hani, dadake Imam Abi (a.s.) 

2. Kwa taabiTn (kizazi cha baada ya maswahaba) wengi sana 
ambao, lau tutayaandika majina yao wote, itachukua sehemu 
kubwa ya kitabu hiki. Hata hivyo ifuatayo ni orodha ya wapatao 
19, kiasi cha kutimiza hujja tu: 

• Abuu al-Tufayl Amir bin Wailah 

• Atiyya bin Sad al-Awfi 

• Hansh bin al-Mu’tamir 

• Al-Hairth al-Hamdani 

• Habib bin Abii Thabit 

• Abi bin Rabiah 

• Al-Qasim bin Hassaan 

• Huswayn bin Sabura 


4 





• Amru bin Muslim 

• Abuu al-Dhwuhaa Muslim bin Subayh 

• Yahya bin Ja’dah 

• Al-Aswbagh bin Nabatah 

• Abdallah bin Abii Rafi’ 

• Al-Muttalib bin Abdillah bin Hantab 

• Abdulrahman bin Abii Said 

• Umar bin Alii bin Abii Twalib 

• Fatima bint Alii bin Abii Twalib 

• Al-Hasan bin al-Hasan bin Alii bin Abii Twalib 

• Zaynul Abidin Alii bin al-Husayn (a.s.) 

Waliosimulia na kuitoa Hadith hii 

Hawa ni wnegi sana. Kuanzia karne ya pili ya Uislamu - pale Hadith 
za Mtume (s.a.w.w.) zilipoanza kuandikwa - hadi hii leo, majina 
yaliyohifadhiwa vitabuni ya wale waliohifadhi Hadith hii kwa moyo 
na kuisimulia, na walioitoa vitabuni, hayapungui 125! Mengi ya hayo 
unaweza kuyapata katika vitabu vya Hadith vilimotajwa Hadith hii. 

Imo Katika Vitabu Gani 

Hapa chini ninakutajia majina ya baadhi tu ya vitabu vya Hadith, vya 
tafsiri ya Qur’ani na vya Historia ambamo Hadith hii imetajwa kupitia 
kwa maswahaba wasiopungua 30; sio kupitia kwa Zayd bin Arqam peke 
yake, kama alivyofanya Sheikh Juma Mohd Al-Mazrui katika kitabu 
chake. Vitabu hivyo ni: 

1. Sahih Muslim 

2. Sunan al-Tirmidhi 

3. Sunan al-Nasai 

4. Musnad Ahmad 

5. Kanzul Ummal ya al-Muttaqi al-Hindi 

6. Majma’ al-Zawaid ya al-Haytami 

7. Durr al-Manthur ya al-Suyutwi 

8. Tafsir al-Khazin 

9. Maalim al-Tanzil ya al-Baghawy 

10. Tarikh Dimishq 


5 




11. Ansab al-Ashraaf 

12. Tarikh al-Khulafaa 

13. Is-af-al-Raghibin ya Muhamaad al-Swabban 

14. Dhakhair al-Uqbaa ya Twabari 

15. Al-Twabaqat al-Kubra ya Ibn Sa’d 

16. Al-Mujam al-Kabir ya Twabarani 

17. Al-Mujam al-Swaghir ya Twabarani 

18. Manaqib Amir al-Muminin ya Ibn al-Maghazib 

19. Faraid al-Simtwayn ya al-Humawayni 

20. Ihyau al-Mayyit ya al-Suyutwi 

21. Al-Mawahib al-Laduniyya ya al-‘Asqalani 

22. Yanabii al-Mawadda ya al-Qunduzi 

23. Al-Siirat al-Nabawiyya ya Dahlan 

24. Arjahu al-Matwalib ya Ubaydillah al-Hanafi 

25. Al-Anwar al-Muhammadiyya ya al-Nabahani 

26. Sunan al-Darimi 

27. Al-Ttiqad ya al-Bayhaqi al-Shafi’i 

28. Al-Mustadrak ya al-Hakim 

29. Al-Sunan al-Kubra ya al-Bayhaqi 

30. Mashariq al-Anwar ya al-Swaghani 

31. Jaami’ al-Uswuul ya Ibn al-Athir 

32. Usud al-Ghaabah ya Ibn al-Athir 

33. Minhaj al-Sunnah ya Ibn Taymiyya 

34. Talkhis al-Mustadrak ya al-Dhahabi 

35. Muntakhabu Tarikh Ibn Asakir ya al-Dimishqi 

36. Tafsir Ibn Kathir 

37. Miskhat al-Maswabih ya al-Tabrizi 

38. Al-Swawa’iq al-Muhriqah ya Ibn Hajar al-Haytami 

39. Taysir al- Wusul ya al-Shibani 

40. Al-Taj al-Jaami’ Lil-uswul ya al-Masri 

41. Izalat al-Khifaa ya Shah Wabyyullah 

42. Al-Qawl al-Faswl ya Sayyid Alaway al-Twahir al-Haddad 

43. Rashfat al-Swadi ya Sayyid Abubakar al-Alawy al-Hadhrami 

44. Al-Bidaya wa al-Nihaya ya Ibn Kathir 

45. Al-Sharaf al-Muabbad ya al-Nabhani 


6 



46. Al-Sayf al-Yamani al-Maslul ya al-Tunisi 

47. Khaswasiw Amir al-Muminin 

48. Al-It’haf Bihub al-Ashraf 

49. Kifaya al-Twalib 

50. Adhwa aalaa al-Sunnah al-Muhammadiyyah ya Abuu Rayyah 

51. Al-Nihaya ya Ibn Al-Athir 

52. Lisan al-Arab 

53. Nihayat al-Arab 

54. Taj al-Arus 

55. Hilyat al-Awliyaa 

56. Al-Qamus 

57. Fadhwail al-Khamsah min al-Swihah al-Sittah 

Umashuhuri wa Hadith Hii 

Vyote nilivyovitaja hapo juu ni vitabu vya wanazuoni na wasomi wa 
Kisunni; hamna cha Mashia kwa vile wao ndio wanaokoselewa na Shk. 
Mazrui kwa kuikubali Hadith hii. Kwa hivyo, isipokuwa yeye (Shk. 
Mazrui) na labda anaowawakilisha katika madhihabi yao ya Ibadhi, 
Waislamu wote (Sunni na Shia) wanakubali kuwa Mtume (s.a.w.w.) 
aliyasema kweli maneno yaliyomo katika Hadith hii isipokuwa 
wanatalihana katiak kuiawili tu. 

Miongoni mwa wanokubali kuwa Hadith hii ni mashuhuri sana 
(mutawatir ) ni Ibn Hajar al-Haytami. Yeye, katika uk. 180 wa kitabu 
chake kinachoitwa As-Swawaiq al-Muhriqah, amesema hivi: “Jua 
kwamba Hadith ya kushikamana (na vizito viwili) ina njia nyingi. 
Imepokewa kwa maswahaba zaidi ya 20.” Akaongeza kusema: “Katika 
baadhi ya njia hizo, (Mtume) alisema maneno hayo alipokuwa Arafa 
katika Hijja ya Kuagana. Nyingine ni kwamba aliyasema Madina 
alipokuwa anaugua na chumba chake kimejaa maswahaba. Nyengine 
ni kwamba aliyasema alipokuwa Ghadir Khum. Na nyengine ni pale 
aliposimama kukhutubu baada ya kurejea kutoka Taif. Wala hapana 
mgongano hapa kwani inawezekana kwamba aliwakariria maneno 
hayo mwahali humo, na mwengineko, kwa kutaka kuonesha umuhimu/ 
utukufu wa Qur’ani na Kizazi Kitakatifu.” 


7 



Na kwa upande wake, Sheikh Muhammad bin Abdillah, maarufu 
kwa jina la al-Hakim, amesema katika uk. 533 wa Juzuu ya Tatu ya 
al-Mustadrak yake: “Sanad ya Hadith hii ni sahihi, lakini (Bukhari na 
Muslim) hawakuitoa.” 

Ati ni ya Kutungwa? 

Baada ya kuona kuwa Hadith Thaqalayn ni Hadith mashuhuri, 
iliyokaririwa wa Mtume Muhammad (s.a.w.w.) mwahali kadhaa wa 
kadhaa, ikapokewa kwa njia mbalimbali kwa maswahaba zaidi ya 
thalathini, na taabiin wasio na hisabu, ikanukuliwa na kukubaliwa katika 
vitabu chungu nzima vya Hadith vilivyoandikwa wanazuoni wakubwa 
wakubwa wa Hadith; baada ya yote haya, Sheikh Juma Mohd Al-Mazrui 
asema kuwa Hadith hiyi ni ya kutungwa (!) - dai ambalo sijapata 
kuliona wala kulisikia kaba ya kukisoma kitabu chake. 

Hata hivyo, kabla ya kuitoa hukumu yake ya kuwa Hadith hiyo “ni ya 
kutungwa.” Sheikh Mazrui ametwekea kurasa 14 (uk. 14-27) za Sura 
ya Kwanza ya kitabu chake kuelezea “vipimo na kanuni za misingi ya 
uchambuzi na kufasiria” inayofaa kutumiwa - na ambayo yeye ndiyo 
aliyoitumia- kuhkia uamuzi wake. 

Yipimo hivyo inshallah tutavijadili katika sura inayofuata. 


8 



YIPIMO VYA KUPIMIA HADITH 


Kabla ya kututajia hivyo vipimo vya kujulia usahihi wa Hadith au 
uwongo wake, Sh. Mazrui amependelea kutanguliza mambo yaliyo 
“nje ya maudhui” ya kitabu chake! Hilo amelikiri yeye mwenyewe 
katika uk. 16 na 18. Kwa nini akafanya hivyo? Ionekanavyo - na 
Mwenyezi Mungu ndiye anayejua zaidi - amefanya hivyo kwa lengo 
la kuyapigia upatu / debe madhihabi yake ya Ibadhi! Lakini kwa kuwa 
hilo li nje kweli ya maudhui ya kitabu chake, hatutashughulika nalo 
hivi sasa bali tutaliweka mwiku hadi hapo patakapotokea dharurua ya 
kulijadili. 

Hata hivyo, kabla ya kuvijadili hivyo vipimo alivyoviteuwa yeye, pana 
madai mawili ambayo siwezi kuyaacha bila ya kuyasemea kitu; nayo 
ni (1) “nimefanya upekuzi ( research) sana katika vitabu vya hadith za 
kutunga sikuona Khawarij aliyehesabiwa kuwa miongoni mwa waongo 
na watunzi wa Hadith”, na (2) Khawarij walikuwa “mashujaa wa wazi, 
hawamlazii mtu wala hawakimbilii katika Taqiyya kama wanavyofanya 
Shia.” Tiz. uk. 20 wa kitabu chake. 

Kusema kweli maneno hayo hayakusemwa na yeye Sh. Mazrui. 
Aliyeyasema ni Dkt. Mustafa al-Sibai katika kitabu chake kinachoitwa 
Al-Sunna wa Makanatuha fii al-Tashni al-Islamii (uk. 99-101). Yeye 
(Sh. Mazrui) ameyanukuu tu, lakini kwa namna inayoonesha kwamba 
yamemwahki. Kwa hivyo ni vyema nasi tuseme kitu juu yake. 

Hakuna Khawarij Mrongo? 

Khawarij, walivyoelezwa na wanahistoria wengi wa historia ya Uislamu, 
ni wale wafuasi wa Imam Alii (a.s.) walojitenga naye na kupigana naye 
vita baada ya kuandikwa Mkataba wa Dumatil-Jandal katika mwaka 
wa 37H (657 B.K.). Miongoni mwa wafuasi hao walikuwamo wale 
waliokuja wakajulikana baadaye kama Ibadhi ijapokuwa hawa wa leo, 
hawapendi/hawataki kuitwa Khawarij! 


9 



Kwa kuwa, katika dondoo la Dkt al-Sibai, Khawarij wamesifwa kwa 
kutokuwa na mrongo kati yao, Sh. Mazrui amelishangilia hilo kwa 
kupendelea kuwafanya Ibadhi kuwa ni kati ya Khawarij! Kwa kauli 
nyengine ni: kwa Khawarij hakuna mrongo. Na Ibadhi ni Khawarij. Kwa 
hivyo, kwa Ibadhi hakuna mrongo! Kama si hivyo, kwa nini Sh. Mazrui 
akapendelea kuliangaza hilo? 

Hata hivyo, ni kweli kwamba hakuna mrongo kati ya Khawarij? Hilo 
linakubalika akilini; kuwa katika umma mzima hamna mrongo? Kama 
warongo walikuwako miongoni mwa maswahaba, wanaoaminiwa 
kuwa bora ya Waislamu, watakosekana kwa Khawarij? Hebu tuangalie 
vitabuni. 

Tuanze na Mizan al-I’tidal ambacho Sh. Mazrui amekitaja mara kadhaa 
wa kadhaa kutilia nguvu madai yake. Chini ya jina la Ikrima mawla Ibn 
Abbas, imeandikwa kuwa bwana huyu alikuwa akisema urongo! Kwa 
mfano imepokewa kwamba, kwa sababu ya urongo wake, Alii mjukuu 
wa Abdallah bin Abbas alimfunga kamba. Alipoulizwa kwa nini alifanya 
hivyo, alijibu: “Khabithi huyu anamsingiza babangu urongo.” Hayo pia 
yamesemwa katika Wajayat al-Ayan chini ya jina la bwana huyo huyo. 

Zaidi ya vitabu viwili hivyo, hili la kuwa alikuwa mrongo limetajwa pia 
katika uk. 130 wa Juzuu wa Kwanza ya Shadharat al-Dhahab. 

Kuwa alikuwa Khawarij, hilo limedokezwa katika uk. 292 na 293 wa 
Jz. 5 ya al-Tabaqat al- Kubra\ uk. 265 wa Jz. 3 wa Wa/ayat al-A’yan-, uk. 
96 wa Jz. 1 ya Tadhkirat al-Huffadh\ na uk. 130 wa Jz. 1 ya Shadharat 
al-Dhahab. Hata alipokwenda Maghrib (nchi za Afrika ya Kaskazini) 
Khawarij wa huko walikipokea Hadith kwake, kama lilivyodokezwa hilo 
katika uk. 96 wa Jz. 3 ya Mizan al-Ttidal na uk. 426 wa Muqaddimah ya 
Fat-hul Bari, sherehe ya Sahih Bukhari. 

Basi huyo hapo Khawarij, tena mzito, alikuwa mrongo! Tusemeje sasa? 


10 



Khawarij Hawakuwa na Taqiyya? 

Katika kuwashabikia Khawrij Sh. Mazrui ameyadondoa kwa bashasha 
(uk. 20) maneno ya Dkt al-Sibai kuwa wao (Khawarij) walikuwa 
“mashujaa wa wazi, hawamlazii mtu wala hawakimbilii katika Taqiyya 
kama wanavyofanya Shia.” 

Nasi Twasema: Laiti Sh. Mazrui angelijua kuwa, kwa dondoo hilo Dkt. 
al-Sibai hakuwakebehi Shia peke yao bali amewakebehi na Ibadhi pia! 
Maana kama Shia hawakuwa “mashujaa wa wazi” kama Khawarij, bali 
humlazia mtu na kukimbilia taqiyya, na Ibadhi nao watakuwa ni vivyo 
hivyo kwa sababu na kwao pia taqiyya iko! 

Ukifungua kitabu chao kikubwa cha Hadith, kiitwacho al-Jamii 
al-Sahih chenye Hadith za Mtume (s.a.w.w.) zilizokusanywa na al-Rabii 
bin Habib, utaona kuwa kina mlango mzima wa taqiyya. Humo mna 
Hadith - ambayo pia imo katika vitabu vya Kishia na Kisunni - 
inavyotumiwa kuhalalishia utumizi wa taqiyya. 

Kwa mfano, baada ya kueleza - japo ni kwa ufupi - jinsi Imam Jabir bin 
Zayd alivyoitumia taqiyya katika harakati zake, mwandishi Sami Siqr 
amesema hivi katika uk. 132-133 wa kitabu chake kiitwacho Al-Imam 
Jabir bin Zayd al-Azdi...: “Inaonekana kuwa harakati ya Kiibadhi na 
harakati ya Kishia, kati ya harakati za kisiasa, ndizo zilizotumia sana 
mabda’ hii (ya taqqiya). Sababu yake ni kwamba harakati (mbili) hizi 
zilikuwa ni harakati za upinzani mkali uliokuwa na athari, tangu karne 
ya kwanza ya hijrii, uliozifanya zilengwe kukandamizwa na watawala. 
Hivyo zikalazimika kupambana na changamoto hiyo kwa kutumia 
mbinu mbalimbali, ikiwamo hii ya taqiyya. Wala hili la Ibadhi na 
Shia kutumia taqiyya halimaanishi kuwa wao ni waoga bali wao, 
walipokiingia vitani, walikionesha ujasiri na ushujaa usiokuwa duni 
ya ule uliofanywa na harakati nyengine zisizotumia taqiyya, kama vile 
Waazraki. Kwa haya inatudhihirikia kwamba Imam Jabir bin Zayd 
aliyakita vizuri mabda ya taqiyya katika da’wa yake na yakafuatwa 
baada yake kama chombo cha kujikinga na adui zake waliokiwaotea 
kuwashambulia.” 


11 



Hayo ndiyo kati ya yale yaliyo “nje ya maudhui” yaliyotajwa na Sh. 
Mazrui katika Sura ya Kwanza ya kitabu chake ambayo nimependelea 
kuyasemea kitu. Mengine tutayagusa patakapotokea dharura inshallah. 

Sasa tuyatizame ya vipimo. 

Vipimo Vya Hadith 

Neno vipimo ni wingi wa neno kipimo. Katika uk. 7 wa kitabu chake, 
Sh. Mazrui amesema: “Njia niliotumia katika uandishi wa kitabu hiki 
si njia ya kutegemea maneno ya watu: bali ni njia ya uchambuzi wa 
maandiko kwa kutumia vipimo na kanuni za misingi ya uchambuzi na 
kufasiria.” Lakini, katika Sura ya Kwanza ya kitabu chake (uk. 14-27), 
hakutudondolea vipimo hivyo isipokuwa kipimo kimoja tu\ nacho 
ni kile cha Hadith isigongane na Qur’ani “mgongano ambao kwao 
huwezi kuvijumuisha vitu viwili hivyo na kuviletea tafsiri ya pamoja.” 
Hata hivyo hakukitumia kipimo hicho katika sura mbili za kwanza 
(uk. 14 - 42) za kitabu chake ambazo ndizo maudhui ya majibu yetu 
haya. Kwa hivyo tutakiweka mwiku, kwa sasa, mpaka tutakapohkia sura 
alimokitumia inshallah. 

Hivi sasa, katika sura inayofuatia, tukishughulikie kipimo 
alichokitumia: cha sanad. 


12 



SANAD YA HADITH 


Katika utangulizi wake wa Sura ya Pili (uk. 29) Shk. Mazrui anasema: 
“Katika sehemu iliotangulia, tulianza kwa kutoa minhaj ( Methdology ) 
ambayo lazima tuifuate ili tuhkie uhakika wa Hadith al-Thaqalain, 
bali ili tuhkie uhakika wa Hadith yoyote ile. Tumeonyesha kwa ufupi 
na kuthibitisha kwamba Hadithi ambayo inagongana na Qur’ani 
mgongano ambao kwao huwezi kuvijumuisha vitu viwili hivyo na 
kuviletea tafsiri ya pamoja basi hiyo ni alama ya kuwa hadithi hiyo 
ya kutunga. Katika maelezo yetu, tulithibitisha hilo kwa kunukuu 
maneno ya Mtume (s.a.w.), maneno na vitendo vya Masahaba (r.a.) na 
maneno ya wanavyuoni wa madhehebu za Kiislam...” 

Hapa napenda kumuelimisha msomaji tu - maana maneno yenyewe 
yameandikwa kwa namna inayoweza kumkanyaga - kwamba 
aliloonesha na kuthibitisha Sh. Mazrui “katika sehemu iliyotangulia” 
ni kuwa kipimo hicho cha “Hadith isigongane na Qur’ani” ni 
kipimo kinachokubaliwa na madhihabi yote kuwa ni sahihi. Lakini 
hatukuona, katika “sehemu iliyotangulia” kuwa alionesha au 
alithibitisha kuwa Hadith ya Vizito Viwili inagongana na Qur’ani! 
Twataraji hilo tutaliona katika sura zinazofuatia ambapo ndipo 
tutakapolishughulikia inshallah. Kwa hivi sasa tukiangalie hiki kipimo 
alichokitumia cha sanad. 

Sanad ni Nini? 

Kwa kawaida Hadith ya Mtume (s.a.w.w.) huwa na sehemu mbili. 
Ya kwanza ni wale watu ambao Hadith hiyo imepokewa kwao. Hiyo 
ndiyo sanad. Sehemu ya pili ni ile ya maneno ya Mtume (s.a.w.w.) 
yaliyopokewa kwa watu hao kuwa yamesemwa na yeye. Hiyo hitwa 
matn (matini). 

Kutoka uk. 30-38 Sh. Mazrui ametaja Hadith 25 kutoka vitabu 
mbalimbali zinazogusia Hadith ya Vizito Viwili. Kisha akazichambua 
Hadith hizo kwa kuziingilia sanad zake, moja baada ya moja, na 


13 



kuonesha kuwa hazitegemeki. Amefanya ivyo kwa kuwatia ila baadhi ya 
waliomo kaitka sanad hizo. 

Lakini kabla ya sisi nasi kutoa majibu yetu kuhusu uchambuzi wake 
huo, ningependa msomaji wetu aelimike na jambo moja muhimu; nalo 
ni hili. Katika uk. 3 humu, tulisema kuwa Hadith hii imepokewa kwa 
maswahaba wasiopungua 30 kwa njia mbalimbali, akiwemo Zayd bin 
Arqam. Mbona basi Sh. Mazrui amependelea kuzichambua zaidi sanad 
za riwaya za Zayd bin Arqam na maswahaba wengine wawili watatu 
tu? Kwa nini, kati ya maswahaba wasiopungua thalathini, amezipuuza 
sana za wale wengine? Ili kuikamilisha kazi yake aliyojitolea kuifanya, 
ninamwomba atuchambulie vile vile sanad za hao wengine aliowaacha 
wakati ambapo sisi nasi tunashughulika na za hawa aliotuandikia. 

Zayd bin Arqam 

Katka riwaya 25 alizopenda kuzichambua sanad zake (uk. 30-38), 
nyingi zake zikiwa ni zile zilizpokewa kwa Zayd bin Arqam, Sh. Mazrui 
ameipa kipa umbele (uk. 30) ile ya Sahih Muslim (kwa Kiingereza 
ni Hadth Na. 5920 katika uk. 1287 wa Juzuu ya Nne). Hili ni kwa 
sababu, katika riwaya hiyo, mna maneno haya: “Akasema Huswayn 
(kumwambia Zayd bin Arqam): ‘Kwani watu wa nyumba yake ni 
nani ewe Zayd? Kwani wake zake si watu wa nyumba yake (si ahlul 
bayt)V Akasema (Zayd bin Arqam): ‘Wake zake ni ahlu baytihii 
(watu wa nyumba yake) lakini (hapa) watu wa nyumba yake ni wale 
walioharamishiwa sadaka baada yake.’ Akasema ni nani hao? Akasema: 
Hao ni kizazi cha Alii, kizazi cha Aqil, kizazi cha Ja’far na kizazi cha 
Abbas. Akasema (Huswayn): ‘Wote hawa wameharamsihiwa sadaka?’ 
Akasema (Zayb bin Arqam): ‘Ndio.’” 

Sh. Mazrui ameyapa kipa umbele maneno hayo maana yanawahkiana 
na imani yake kwamba AHLUL BAYT si Mtume (s.a.w.w.), Alii (a.s.), 
Fatima (a.s.), Hasan (a.s.) na Husayn (a.s.). Lakini hayo si maneno 
ya Mtume (s.a.w.w.); ni maoni yake mwenyewe Zayd bin Arqam. 
Maneno ya Mtume (s.a.w.w.) kuwa ni hao watu wa tano tuliowataja 
hapo juu yameelezwa katika Hadith zisizo na hisabu ambazo inshallah 


14 



tutazidondoa katika kitabu kitakachofuatia hiki tutakapoeleza AHLUL 
BAYT NINANH Jee, kama ni hivyo basi, Sh. Mazrui anataka tuyaache 
ya Mtume (s.a.w.w.) tushike ya Zayd bin Arqam?! 

Hata hivyo, pana ajabu gani ya Zayd bin Arqam kuihepa taarifa sahihi 
ya ni nani ahlul bayt ? Sio yeye aliyeihcha ile Hadith ya man kuntu 
mawlaahu... (yule ambaye mimi ni mtawalia mambo yake...) hata 
akapofuka macho baada ya kuapizwa na Imam Alii (a.s.)?! 

Lakini pamoja na yote hayo haki, kama isemwavyo, haizami bali siku 
zote huolea. Hivyo, kwa Zayd yuyo huyo, imepokewa Hadith Thaqalayn 
(ya Vizito Viwili) ambayo inaamrisha kushikamana na ahlul bayt (a.s.), 
kuwafuata, kutowatangulia bali kukaa nyuma yao. 

Sasa tuzitetee sanad ambazo Sh. Mazrui amezichafua. 


15 



UCHAMBUZI WA SANAD 


Katika jitihada yake ya kutamani kuifanya Hadith Thaqalayn si ya kweli 
bali ni ya kutungwa, Sh. Mazrui - kama tulivyokwisha ona - ameteuwa 
riwaya 25, nyingi zake zikiwa ni zile zilizopokewa kwa Zayd bin Arqam, 
kisha akateuwa wapokezi 18 katika sanad zake aliowatumia kubatilishia 
riwaya hizo; nao ni: 

1. Hassan bin Ibrahim bin Abdillah al-Kurmani katika Hadith 
Na. 1, 13,19-20. 

2. Israil bin Yunus katika Hadith Na. 3. 

3. Al-Amash Sulayman bin Mihran katika Hadith Na. 4, 6, 9, 11, 16 
na 23. 

4. Atiyya bin Sa’d bin Junada al-Awfi katika Hadith Na. 5 - 6, 8, 21 
na 23. 

5. Bishr bin Walid katika Hadith Na. 6. 

6. Muhammad bin Twalha al-Yaami al-Kufi katika Hadith Na 6 na 
23. 

7. Ismail bin Musa katika Hadith Na. 8. 

8. Taliid bin Sulayman katika Hadith Na. 8. 

9. Abuu Israil katika Hadith Na. 8. 

10. Muhammad bin Fudhayl bin Ghazwan katika Hadith Na. 9. 

11. Habib bin Abii Thabit katika Hadith Na. 9, 11, 16, 18 na 22. 

12. Kathir bin Zayd katika Hadith Na. 10. 

13. Zayd bin Hasan al-Anmati katika Hadith Na. 12 na 15. 

14. Jarir bin Abdilhamid katika Hadith Na. 13 na 14. 

15. Al-Hasan bin Ubaydillah al-Nakha’i katika Hadith Na. 13 na 14. 

16. Israil bin Musa au Israil bin Yunus katika Hadith Na. 13. 

17. Hatim bin Ismail katika Hadith Na. 21. 

18. Sharik bin Abdillah katika Hadith Na. 24. 

Kuhusu kila mmoja katika hao, ili kuonesha kuwa si watu wa 
kutegemeka katika riwaya zao, Sh. Mazrui amevinukuu na kuvitaja 
vitabu vinavyoeleza hali zao ( kutub al-rijaal). Hivyo tuyajadili 
aliyoyaandika ya mmoja baada ya mmoja: 


16 



1. Hassan bin Ibrahim bin Abdillah al-Kurmani 

Akiinukuu Tahdhib al-Tahdhib (uk. 214 wa Jz. 2) Sh. Mazrui ameandika 
kuwa al-Nasai amesema kuwa bwana huyu “si madhubuti”; 
Ibn Adiy naye amesema kwamba, anavyoona yeye, “ni mkweli 
isipokuwa anakosea wala hakusudii”; kwamba baadhi ya watu 
wamesema Imam Ahmad “kazikanusha baadhi ya Hadith zake”; al-Aqili 
amesema kuwa “katika Hadith zake kuna makosa”; na Ibn Hibban 
amesema kuwa “huenda akakosa.” 

Sisi tumekitizama hicho kitabu alichokitaja shekhe wetu huyo, na 
tumeona kwamba hakutunukulia yote yaliyoandikwa humo kuhusu 
bwana huyu. Ametunukulia kipande cha pili tu na kukiacha cha kwanza 
kisemacho hivi: 

“Amesema Harb al-Kirmani: Nimemsikia Ahmad akimwamini Hasan 
bin Ibrahim; akisema: Hadith yake ni Hadith ya watu wa kweli (hadith 
ahl al-sidq). 

“Na Uthman al-Daarimi, na wengineo, amesema kutoka kwa Ibn Main: 
Hana ubaya. 

“Na Mufadh-dhal al-Ghulaby amesema kutoka kwa Ibn Main: thiqa 
(mwaminitu). 

“Na Abuu Zar’a naye amesema: Hana ubaya.” 

Maneno yote hayo Sh. Mazrui ameyaacha; hakutunukulia! Kwa nini? 

Hapa napenda tu kumnabihisha msomaji wangu maneno ya Sh. 
Mazrui aliyoyachapisha katika uk. 17 wa kitabu chake (mstari wa pili na 
wa tatu). Amesema: “Na lugha ‘Hana ubaya’ kwa Ibn Main ni sawa sawa 
na kusema ‘Muaminitu’ kama alivyonukuu Al-Imam Al-Qannubi...” 

Sasa, katika kipande tulichokichapisha hapo juu kwa wino mzito, 
ambacho Sh. Mazrui amekiacha hakutunukulia, Ibn Main yuyo 
huyo amesema kuwa bwana huyu “hana ubaya”. vipi basi Sh. Mazrui 
atwambie kuwa riwaya ya Hadith Thaqalayn ni ya kutungwa kwa 
sababu tu yumo mtu huyu katika sanad yake? Hivi sanad hiichatuka kwa 
kuwemo “mwaminitu” ndani yake?! 


17 



2. Israil bin Yunus 

Alilotwambia Sh. Mazrui kuhusu bwana huyu (uk. 32) ni kuwa 
“wanavyuoni wa Hadithi wametafautiana juu ya usahihi wa Hadithi 
zake...” Lakini hilo kwetu halitoshi. Kwa hivyo tunamwomba shekhe 
wetu huyo atufanyie kama alivyotufanyia ya wale wengine. Atwambie 
maneno hayo yamesemwa na nani katika kitabu/vitabu gani. Tena 
atunukulie kwa ukamilifu - ya kumtia ila na ya kumsifu - kabla ya sisi 
nasi kutoa jawabu yetu inshallah. 

3. Al-A’mash Sulayman bin Mihran 

Katika kuweleza bwana huyu, Sh. Mazrui ametegemea vitabu vitatu: 
Taqrib al-Tahdhib, Tahdhib al-Tahdhib na Mizan al-Ttidal. 

Lakini kabla ya kutunukulia yaliyoandikwa humo, ametwambia 
(uk. 32) kuwa Hadith Na. 3797 iliyomo uk. 992 wa AL-SUNAN ya 
al-Tirmidhi “hakuna ndani yake maneno: ‘Nimekuachieni kile ambacho 
mukishikana nacho baada yangu hamutopotea: kimoja chao ni Kitabu 
cha Allah... na AHLU BAITII...” 

Haya! Hivyo si vitu viwili vile vile vilivyotajwa katika riwaya nyengine 
ambamo vimeitwa VIZITO VIWILI? Ni lazima kila mahali itajwe 
VIZITO VIWILI? Kwani pakitajwa SITA mahali pamoja, na NUSU 
DARZENI mahali pengine, patakuwa na makosa? Lililo muhimu katika 
riwaya hizi ni KUSHIKAMANA na viwili hivyo au KUVIPA majina? Ilo 
ninakuachia wewe msomaji uamue! 

Sasa tuyaangalie aliyoyanukuu moja baada ya moja, katika huo uk. 32 
chini ya Hadith Na. 4: 

(i) Amesema Sh. Mazrui: “Lakini sanad yake iko taabani kwani kuna 
Al-a’amash...Naye ni mwenye kughushi...” 

Suali yetu hapa ni: Ni kipi kilichoifanya sanad yake kuwa “taabani”? 
ni kuwa al-Amash “anaghushi”? Kama ni hivyo, kwa nini Sh. Mazrui 
hakuzisema sanad nyengine, katika hicho hicho kitabu chake, kuwa 
zi taabani na hali humo mna aliowanukuu kuwa walikuwa wenye 
kughushi? Kwa nini kubagua? Twataraji atatweleza. 


18 



Kama ni kwa sababu yumo al-A’mash basi itabidi kila sanad ambamo 
yumo yeye iwe i taabani. Jee, Sh. Mazrui yu tayari kulisema hilo 
kuhusu sanad za Hadith zilizo katika Sahih Bukhari (Kitab al-‘Ilm), 
Sahih Muslim (Kitab al-Iman, Baabu anna Hubb al-Ansar wa Alii 
min al-Iman), Sunan an-Nasai (Kitab al-Nikah, Baabu al-Hath alaa 
al-Nikah), Sunan al-Tirmidhi (Hadith Na 3819, uk. 306 wa Jz. 5), 
Sunan Abii Dawud (Hadith Na. 2526, Jz. 3) na Sunan Ibn Majah (Hadith 
Na. 4173, uk. 1397 wa Jz. 2)? Humo yumo al-Amash! 

(ii) Akasema tena: “Tazama habari za Al-a’amash katika “TAQRIBU 
AL-TAHDHIB” uk. 254 tarjuma ya 2615, na TAHDHIBU AL- 
TAHDHIB Jz. 4 uk. 195, tarjama ya 386.” 

Naam! Tumezitizama. Mbali na chache za kumtia ila, ambazo hazina 
uzito hivyo, tumezipata nyingi za kumsifu na kumtukuza! Kati ya hizo 
ni: 

• Amesema Ibn al-Madini: “Wenye kuihitadhi ilimu katika umma 
wa Muhammad (s.a.w.w.) ni watu sita: Abdu bin Dinar wa Makka, 
al-Zuhri wa Madina, Abuu Is-haq al-Sabi’i na al-A’mash wa al-Kufa, 
Qatadah na Yahya bin Abii Kathir wa Basra.” 

• Abubakar bin ‘Ayah kutoka kwa Mughira amesema: “Alipokufa 
Ibrahim tulimwendea al-Amash kwa (mas-ala ya )faraidh (mirathi).” 

• Amesema Hushaym: “Sikumwona yoyote al-Kufa aliyekijua 
kukisoma Kitabu cha Mwenyezi Mungu (Qur’ani) kuliko yeye (yaani 
al-A’mash).” 

• Amesema Ibn ‘Uyayna: “al-Amash amewapita wenzake kwa mambo 
mane: Alikuwa mbora wao katika kuisoma Qur’ani. Alikuwa 
amezihifadhi Hadith kuliko wote. Alikijua ilimu ya mirathi kuliko 
wote. Akataja na jambo moja jengine.” 

• Yahya bin Main amesema: “Jarir, alipokizungumza ya al-Amash, 
alikisema: Huyu mi pambo la al-Khasrawani.” 


19 



• Amesema Shuba: “Hakuna yoyote aliyeikata kiu yangu ya Hadith 
kama alivyonikatia mimi al-A’mash.” 

• Amesema Abdullah bin Dawud al-Khuraybi: “Shuba, alipokuwa 
akitajwa al-Amash, alikuwa akisema: Mswahatu! Mswahatu!” 

• Amru bin Alii amesema: “al-Amash alikiitwa mswahatu kwa ukweli 
wake.” 

• Ibn Ammar amesema: “Hakuna katika wana-Hadith aliyekuwa 
thabiti kuliko al-Amash. Na Mansur pia ni thabiti. Lakini al-Amash 
alikijua zaidi musnad kuliko yeye.” 

• Al-Ajili naye amesema: “Alikuwa mwaminitu na thabiti katika 
Hadith. Alikuwa muhaddith wa watu wa al-Kufa zamani zake, wala 
hakuwa na kitabu. Alikuwa kichwa katika Qur’ani, mbaya wa umbo, 
mjuzi wa mas-ala ya mirathi. Alikuwa hakosei harufu (heruh) katika 
kusoma. Alikuwa na Ushia...” 

• Isa bin Yunus naye amesema: “Hatujaona mfano wa al-Amash, wala 
sikuona matajiri na masultani wakiwa wanyonge kwa yoyote zaidi 
ya walivyokuwa kwa al-Amash pamoja na ufukara wake na uhitaji 
wake...” 

• Na Yahya bin Said al-Qattaan amesema: “Alikuwa (al-Amash) ni 
miongoni mwa wafanya-ibada kwa wingi, na mwanachoni mkubwa 
(i allaamah ) wa Uislamu.” 

• Wakii’ naye amesema: “Nimemfuata karibu miaka miwili. 
Sikumwona akikidhi hata rakaa moja. Alikuwa na umri wa karibu 
miaka 70 lakini haikumfutu takbir ya kwanza (ya swala).” 

• Al-Khuraybi naye amesema: “Alikufa siku aliyokufa wala hakuacha 
mtu yoyote aliyemshinda yeye kwa ibada. Na alikuwa mtu wa 
sunna.” 


20 



Amesema Ibn Main: “Ni mwaminifu.” 


• Al-Nasai naye amesema: “Ni mwaminifu, thabiti.” 

Jee, ndugu msomaji. Mtu kama huyo anapokuwa katika sanad ndio 
huambiwa sanad hiyo i taabani? 

(iii) Akaendelea (shekhe wetu huyo) kutunukulia maneno aliyoyatoa 
katika Mizan al-Ttidal (uk. 414 wa Jz. 2, tarjama ya 3517), na 
akatutaka tuyatizame; nayo ni: 

• “Na amesema Wahb bin Zam’a al-Maruzi: ‘Nimemsikia Ibn 
Mubarak anasema: Hakika wamezifisidi Hadith za watu wa 
al-Kufa Abu Is-haq (al-Sabii) na A1 aamash wenu’.” 

• “Na akasema: ‘Nimemsikia Mughirah anasema: Amewaangamiza 
watu wa al-Kufa Abu Is-haq na Al-a’mash wenu huyu’” 

• “Na akasema al-Imam Ahmad bin Hanbal: ‘Hadithi za Al-a’amash 
zinagongana’.” 

• “Anasema al-Dhahabi: ‘Naye anaghushi, na huenda akaghushi 
kutoka kwa watu madhaifu’.” 

• “Anasema Ibn al-Madini: ‘Al-a’amash alikuwa akikosea sana katika 
Hadith za hawa (wapokezi) madhaifu’.” 

Katika kuyajibu maneno haya, ambayo yanagongana na sifa za mtu huyu 
tulizozinukuu hapo juu kutoka katika Tahdhib al-Tahdhib, pana haja 
ya kumjulisha al-Amash: alikuwa ni mtu wa aina gani na - pamoja na 
Abuu Is-haq - alikiwambia nini watu wa al-Kufa hata ikadaiwa kuwa 
walizifisidi Hadith za watu wa al-Kufa na kuwaangamiza? 

Kwanza kabisa, bwana huyu alikuwa mmoja wa mashekhe wakubwa wa 
Kishia na muhaddith thabiti. Miongoni mwa waliomtaja kuwa alikuwa 
Shia ni Imam Ibn Qutayba katika kitabuchake kiitwacho al-Ma’arif, na 
Shahristani katika al-Milal wa an-Nihal, na wengineo. 

Na al-Juzjani naye, katika kumweleza Zubayd katika Mizan al-Ttidal, 
amesema: “Miongoni mwa watu wa al-Kufa kulikuwa na kikundi cha 


21 



watu ambao madhihabi yao hayakuwa yakipendwa na watu; hao ni wale 
vichwa vya wasimuliza wa Hadith wa al-Kufa, kama vile Abuu Is-haq, 
Mansur, Zubayd al-Yami, al-A’mash, na wendani wao. Hata hivyo watu 
waliwategemea kwa ajili ya ukweli wa Hadith walizozisimulia...” (Mizan 
al-I’tidal, uk. 66 wa Jz. 1 tarjama 2829). 


Lakini hayo “madhihabi yao” ambayo “hayakuwa yakipendwa na 
watu” ni yapi? Bila shaka ni yale - kama wafanyavo mashia wote - ya 
kumfadhihilisha Imam Alii (a.s.) juu ya maswahaba wote, na 
kuwahimiza watu wawapende ahlul bayt na kushikamana nao. Hayo 
hayakupendwa na wapinzani wa Imam Alii (a.s.) wa zama hizo, na hata 
wa hizi zama zetu, kama Sh. Juma Mohd Mazrui. Ndiyo wakamhujumu 
bwana huyu. 

Pengine lililopelekea bwana huyu kuchukiwa na wapinzani wa Imam 
Alii (a.s.), hata wengine wakamjeruhi ni ile swaraha yake, kama visa hivi 
vianvyoonesha: 

• Ibn Khalikan, katika kitabu chake kiitwacho Wafayat al-A’yan 
chini ya tarjama ya bwana huyu, ameeleza kisa hiki: 

“Khalifa Hisham bin Malik alimtumia mtu amwambie al-Amash 
amwandikie sifa za Uthman na mabaya ya Alii. Al-Amash 
akaitwaa ile barua na kuitia katika kinywa cha mbuzi 
ambaye aliitahma. Akamwambia yule mjumbe: ‘Mwambie 
hii ndiyo jawabu yake.’ Yule mjumbe akamwambia al-Amash: 
‘(Hisham) ameapa kuwa ataniuwa kama sitampelekea jawabu 
yako.’ Akawaomba rahki zake na jamaa zake waseme naye. 
Walipofaulu kusema naye, alimwandikia: ‘Kwa jina la Mwenyezi 
Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. Baada ya hili, 
lau Uthman angelikuwa na mema ya watu wote duniani, 
yasingekunufaisha. Na lau Alii angelikuwa na maovu ya watu wote 
wa duniani, yasingekudhuru. Na juu yako kuitizama nafsi yako.” 
(uk. 402 wa Jz. 2, tarjama 271). 

• Ali bin Khashram amesema: “Nimemsikia al-Fadhl bin Musa 
akisema: ‘Tuliingia kwa al-Amash - mimi na Abuu Hanifa 
- kumzuru alipokuwa mgonjwa. Abuu Hanifa akamwambia: 


22 



‘Ewe Abuu Muhammad! Kama si kuogopa kukuthakilisha, 
ningekuzuru zaidi ya hivi ninavyokuzuru’ Al-A’mash akamjibu: 
‘Wallahi! Wewe u thakili kwangu ukiwa nyumbani kwako, kefu 
ukiningia kwangu?’ al-Fadhl akaendelea kusema: Tulipotoka 
kwake, Abuu Hanifa akasema: ‘Al-Amash hafungi Ramadhani 
kabisa!’ Ibn Khashram akamuuliza al-Fadhl: ‘Anamaanisha nini 
Abuu Hanifa kwa maneno yale?’ Al-Fadhl akamjibu: ‘al-Amash 
alikila daku kwa kufuata Hadith ya Hudhayfa (bin al-Yamani)’.” 

Kisa hiki kimeelezwa katika barua Na. 16 katika al-Muraajaat ya 
al-Imam Abdul Husayn Sharaf al-Din, chini ya tarjama Na. 39 ya 
Sulayman bin Mihran. 

Huyo, ndugu msomaji, ndiye al-Amash. Basi pana ajabu gani wapinzani 
wa Imam Alii (a.s.) wasimchukie? Wala hilo la kuwategemea watu 
kama hao, pamoja na Ushia wao, si “kwa ajili ya ukweli wa Hadith 
walizosimulia” tu, bali ni kwa ajili - lau watazikataa Hadith zilizopokewa 
kwao - pasingekuweko Hadith! Ameyasema hayo Imam al-Dhahabi, 
katika Jz. 1 ya Mizan yake, chini ya tarjama ya Aban bin Taghlib. 

4. Atiyya bin Sa’d bin Junada Al-‘Awfi 

Kuhusu bwana huyu Sh. Mazrui ameanza kwa kutwambia kuwa “ni 
Shia wa al-Kufa.” Kisha akatunukulia maneno yaliyomo uk. 200 wa Jz. 7 
ya Taqrib al-Tahdhib (kwa nuskha yetu ni uk. 590 - 592 wa Jz. 5), 
tarjama ya 414 (kwa yetu 4755) kuwa Imam Ahmad bin Hanbal 
amesema: “Hadithi zake ni dhaifu”; na Abuu Hatim na al-Nasai nao 
wakasema “dhaifu”. Pia ametunukulia ya Taqrib al-Tahdhib kuwa Imam 
bin Hajar amesema: “Mkweli, anakosea sana, Shia mwenye kughushi.” 

Takini shekhe wetu huyo hakutunukulia ya Ibn Adiy ambaye amesema: 
“Amepokea (Hadith zake) kwa kundi kubwa la waaminifu. Na 
‘Atiyya amepokea Hadith nyingi kwa Abuu Said (al-Khudri), na kwa 
wasiokuwa Abuu Said. Naye, pamoja na udhaifu wake, huandikwa 
Hadith yake. Akihisabiwa kuwa miongoni mwa Shia wa al-Kufa.” 


23 



TWASEMA: Bila shake, kwa maneno kama hayo ya Ibn Adiy, ndio 
Hadith zake zikaandikwa katika Sunan al-Tirmidhi (Hadith Na. 2716 
katika uk. 110 wa Jz. 4), Sunan Abii Dawud (Hadith Na. 3468, uk. 279 wa 
Jz. 3) na Sunan Ibn Majah (Hadith 2283, uk. 766 wa Jz. 2). 

Jengine ni kwamba, kwa mujibu wa Ibn Sa’d katika Twabaqat yake (uk. 
304 wa Jz. 6), bwana huyu akijulikana sana kwa mapenzi yake kwa Imam 
Alii (a.s.) ambaye ndiye aliyemwambia babake amwite Atiyya (maana 
yake: zawadi ya Mwenyezi Mungu). 

Abpokuwa Hajjaaj bin Yusuf ni Khabfa, akataka kumtahini Atiyya kwa 
mapenzi yake hayo, alimwandikia Liwali wake abyekiitwa Muhammad 
bin al-Qasim al-Tbaqafi, kuwa: “Mwite Atiyya umwambie amlaani 
Abi bin Abii Twabb. Akikataa mpige viboko 400, na umnyoe kichwa 
chake na ndevu zake.” Liwali huyo akamwita na kumsomea barua 
aliyoletewa. Lakini Atiyya akakataa. Kwa hivyo Liwab akamfanyia vile 
alivyoamrishwa! 

Baada ya kukieleza kisa hicho, ambacho sisi hapa tumekifupisha, Ibn 
Sa’d amesema (uk. 304) kuhusu bwana huyu: “Abkuwa mwaminifu, na 
ana hadith nzuri ( swaalilah ).” 

Hivyo, ukiizingatia sababu kubwa ya ila abzotiwa bwana huyu utaona 
kwamba ni Ushia wake na kumpenda kwake Imam Abi (a.s.)! Lakini 
la ajabu ni kuwa watu hawa huzijeruhi sanad zibzo na wanaompenda 
Imam Abi (a.s.), wakazipokea kwa mikono miwili zile zibzo na 
wabomlaani! (Tiz. uk. 29-30 humu). 

5. Bishr bin Walid 

Kuhusu bwana huyu, Sh. Mazrui - akiinukuu Lisan al-Mizan ya Ibn 
Hajar (uk. 35 wa Jz. 2 tarjama Na. 120) - ameandika: “Wametafautiana 
juu yake. Anasema al-Salmani: ‘Hadithi zake ni munkarl Anasema Ibn 
Main katika moja ya kauli zake mbib: ‘Ni dhaifu .’ Na akasema Sabh bin 
Moh’d: ‘Alikuwa mkweb lakini hakuwa mwenye kufahamu: abkuwa 
kaharibika akib kwa sababu ya utu uzima.” 


24 



Kwa bakhti mbaya, mimi kitabu hicho sina katika maktaba yangu kwa 
hivi sasa. Lakini Inshallah nitakitafuta. Hata hivyo ningependa ndugu 
msomaji uyajue na haya mengine, yaliyo katika vitabu vyengine, 
ambayo haikumpitikia Sh. Mazrui kuyadhukuru, ili uweze kumweka 
bwana huyu katika mizani adilifu: 

Katika uk. 326-327 wa Jz. 1 ya Mizan al-Ttidal ya al-Dhahabi 
imeandikwa: “Alikuwa mwingi kwa Fiqhi na mfanya-ibada sana. 
Alikuwa na uradi wa kuswali rakaa 200 kwa mchana na usiku baada ya 
kupooza mwili na kuzeeka...” 

Na al-Salmi amepokea kwa al-Dar al-Qutnii kuwa (Bishr) ni: 
“Mwaminifu.” 

Na katika uk. 81 wa Jz. 7 ya Tarikh Bughdad imeandikwa: “Bishr alikuwa 
kigogo kati ya vigogo vya Waislamu; na alikuwa aalim mcha- 
Mungu, mkali katika mlango wa hukmu, mwingi wa Fiqhi... na watu 
walitwaa kwake Fiqhi na mas-ala mengine (ya dini) ambayo haimkiniki 
kuyakusanya.” 

6. Muhammad bin Twalha al-Yaami al-Kufi 

Kuhusu bwana huyu, Sh. Mazrui - akinukuu yaliyomo katika uk. 211 
wa Jz. 9, tarjama Na. 381 (kwa nuskha yetu ni uk. 223-224 wa Jz. 7, 
tarjama Na. 6223) ya Tahdhib al-Tahdhib - ameandika: “Anasema Ibn 
Main: ‘(Watu) watatu Hadithi zao zinaepukwa (mmoja ni) Mohd bin 
Talha.’ Na akasema tena Ibn Main: ‘Ni dhaifu.’ Anasema al-Nasai: ‘Si 
madhubut.’ Wanasema Ibn Hibban na Abu Daud: ‘Alikuwa akikosea.’ 
Anasema Ibn Sa’ad: ‘Alikuwa na Hadithi nyingi munkar ]’ 

Lakini hakutunukulia kuwa katika kurasa hizo hizo za kitabu hicho 
hicho, pameandikwa: 

“Amesema mtoto wa Abuu Khaythama kutoka kwa Ibn Main kwamba 
Muhammad bin Twalha ni mwema ( swalih )... Amesema Abuu Zar’ah: 
Ni mwema... Amesema Ahmad (bin Hanbal): Ni mwaminifu. Na 
amsema al-Ajili: Ni mwaminifu isipokuwa aliyasikia (anayoyasimulia) 
kwa babake wakati yu mdogo. Na Bishr bin Walid amesema: Alikuwa 
bwana mtukufu.” 


25 



Inshallah, katika sura ya mwisho ya kitabu hiki nitaeleza kwa nini 
kukawa na migongano ya jinsi ya wapokezi wanavyoelezwa na watu 
mbalimbali. Ni historia ndefu! 

7. Ismail bin Musa 

Alilotwambia Sh. Mazrui kuhusu bwana huyu (uk. 33 wa kitabu chake) 
ni kuwa “ni Shia gogo.” 

Hilo tu! Bas! Kwa hivyo sanad yake imechafuka kwa sababu hiyo?! 

Kisha akatutajia uk. 292 wa Jz. 1, tarjama Na. 6 (kwa nuskha yetu ni 
uk. 344-345 wa Jz. 1, tarjama Na. 532) ya Tahdhib al-Tahdhib ambao 
tumeutizama tukayaona yafuatayo: 

“Amesema Ibn Abii Hatim: ‘Nimemuuliza babangu kuhusu yeye (Ismail 
bin Musa), akasema: Ni Mkweli’ Na amesema Matwin: ‘Alikuwa 
mkweli’ Na al-Nasai amesema: ‘Hauna ubaya’ Amesema Ibn Hibban 
katika al-Thiqaat: ‘Anakosea’. (ingawa Ibn Hajar al-‘Asqalanii, 
mwandishi wa hiyo Tahdhib al-Tahdhib, amesema hapo chini kuwa 
yeye hakuona hilo la kuwa Ibn Hibbaan amesema hivyo katika nuskha 
aliyoiona yeye kwa khati ya al-Hafidh Abii Abii al-Bakrii.) Akasema 
tena (Ibn Hibbaan): ‘Abukar bin Abii Shayba au Hanaad bin al-Sariy 
alikitukataza kwenda kwake. Akitwambia: Fasiki yule anawatukana 
salaf (maswahaba wabotangulia).’ Ibn Adiy naye amesema: ‘...(Watu) 
wakimpinga kwa kutopea kwake ( ghuluw ) katika Ushia.” 

Hayo ndiyo yabyomo katika hiyo Tahdhib al-Tahdhib. 

Hapa napenda msomaji atambue kwamba lililomchongea bwana huyu, 
kama blivyowachongea wengi wa hawa ambao Sh. Mazrui anazihujumu 
sanad zao katika kitabu chake, ni huo abouona yeye kuwa ni “ugogo” 
wa Ushia wao. Kama ni hivyo basi, itabidi zikatabwe Hadith nyingi sana 
ambazo zimepokewa kwa mashia kama hao katika vitabu vingi vya 
Hadith vya jumhur. 

Kwa mfano, yeye bwana huyu yumo katika sanad ya Hadith iliyopokewa 


26 



na al-Tirmidhi (Hadith Na. 3802 katika uk. 299 wa Jz. 5 ya Sunan 
al-Tirmidhi), Abuu Dawud (Hadith Na. 4486 katika uk. 165 wa Jz. 4 ya 
Sunan Abii Dawud), na Ibn Majah (Hadith Na. 31 katika uk. 13 wa Jz. 
1 ya Sunan Ibn Majah). Hata Imam Bukhari pia (katika Jz. 4 ya Sahih 
Bukhari, Kitab Bad’1 al-Khalq na Baabu Alaamaat an-Nubuwwat fu 
al-Islam). Jee, Hadith hizo zote zikataliwe kwa kuwa bwana huyu yumo 
katika sanad zake na kwa vile yeye “ni Shia gogo”?! 

Na wanaposema “anatukana salaf” huwa wanakusudia nini? Kwa likra 
yao, huwa wamekusudia kila yule ambaye amenukuu riwaya ambayo 
ndani yake amemnakidi yoyote katika maswahaba, hata kama yale 
aliyoyanukuu ni kweli: kama vile kusema kuwa Muawiya alikwenda 
kinyume cha Qur’ani na sunna pale alipomfanya Ziyad bin Sumayya 
(aliyekuwa mwanaharamu) kuwa ni mwanahalali wa Abu Sufyan; 
au kwamba alimpa utawala Bisr bin Artwat juu ya Waislamu akauwa 
watoto, wazee na wanawake; au kwamba alipangana njama za 
kumlisha sumu Imam Hasan (a.s.); au kwamba Mughira bin Shu’ba 
alizini na Ummu Jamil; au kwamba Khalid bin Walid alimuuwa Maalik 
bin Nuwaryah kwa dhulma, halafu “akamuowa” mke wake siku ile ile 
bila ya kungojea eda kwisha (!), na mengineyo. Wanapoyanukuu kama 
haya ndipo wanapoitwa mafasiki na watu kuziwa kuzikubali Hadith 
ambazo sanad zake zina majina yao! 

8. Taliid bin Sulayman 

Kuhusu bwana huyu, kwa kunukuu uk. 447 wa Jz. 1, tarjama Na. 948 
(kwa nuskha yetu ni uk. 536-537 wa Jz. 1, tarjama Na. 841) ya Tahdhib 
al-Tahdhib, Sh. Mazrui ameandika kuwa ni “Shia, mwongo, dhaifu, 
anasimilia Hadith za kutunga, Hadithi zake ni munkar na anatukana 
Masahaba na anaghushi.” Kisha, kudhihirisha lililo moyoni mwake, 
shekhe wetu akaongeza maneno yake mwenyewe kuwa: “Balaa zote 
zimejikusanya kwake.” 

Mbali ya hayo aliyoyataja Sh. Mazrui kwa ufupi, katika hizo kurasa 
tulizozitaja hapo juu za hiyo hiyo Tahdhib al-Tahdhib, mna yafuatayo: 
“al-Mazrui amesema kutoka kwa Ahmad: ‘Madhihabi yake yalikuwa 


27 



ni ya Shia. Na hatukuona ubaya kwake’ Akasema tena: ‘Nimeandika 
Hadith nyingi kutoka kwake zilizotoka kwa Abii al-Jahaaf’ 

“Na al-Juzjani amesema: ‘Nimemsikia Ahmad bin Hanbal akisema: 
Amesema Taliid bin Sulayman. Naye, kwangu, alikisema urongo’ 

“Na Ibn Main amesema: ‘Abkuweko Baghdad. Na nimesikia kwake, na 
sio kitu’ Na amesema mahali pengine: ‘Mrongo. Abkuwa akimtukana 
Uthman. Na anayemtukana Uthman au Twalha, au yoyote kati ya 
maswahaba wa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.), ni dajjal. 
Haziandikwi Hadith zake, na laana ya Mwenyezi Mungu, malaika na 
watu wote i juu yake.’ 

“Akasema tena: ‘Alikaa juu ya dari pamoja na mawla wa Uthman, 
akamtukana Uthman. Yule mawla wa Uthman akamshika na kumtupa 
kutoka darini. Mguu wake ukavunjika, akawa anakwenda kwa gongo.’ 

“Bukhari naye amesema: ‘Yahya bin Main amemsema na amemtupa’ 

“Na al-Ajlii amesema: ‘Hana ubaya. Alikuwa Shia na akighushi’ 

“Ibn ‘Ammar naye amesema: ‘Wamedai kuwa hana ubaya’ 

“Abuu Dawud amesema: ‘Ni raafidhii (Shia), khabith (mwovu), mtu 
mbaya anamtukana Abu Bakar na Umar’ 

“Na al-Nasai amesema: ‘Dhaifu’ 

“Na Ya’qub bin Sufyan amesema: ‘Ni raafidhii, khabithi. Nimemsikia 
Ubaydillahi bin Musa akimwambia mtoto wake, Muhammad: Jee, 
sikukwambia mimi kuwa usiandike Hadith za Taliid huyu?’ 

“Na Swalih bin Muhammad amesmea: ‘Watu wa Hadith walikimwita 
baliid, na alikuwa na tabia mbaya. Hadith zake hazitolewi hujja, wala 
hana kitu.’ 


28 



“Ibn Adiy naye amesema: ‘Kwa riwaya zake, inaonekana kuwa yu 
dhaifu.” 

Kwa urefu, hayo ndiyo ambayo Sh.Mazrui hakutunukulia! 

NA SISI TWASEMA: Ukiyataamali maneno yote tuliyoyadondoa hapo 
juu itakudhihirikia kuwa sababu kubwa ya kudhooohsha na kukataa 
Hadith ambazo bwana huyu yumo katika sanad zake ni: (i) kuwa 
alikuwa Shia, na (ii) alikuwa akitukana maswahaba, khaswa Abu Bakar, 
Umar na Uthman. Hilo ndilo liliomfanya hata Sh. Mazrui aongeze 
maneno yake pale aliposema (uk. 33 wa kitabu chake): ‘Balaa zote 
zimejikusanya kwake”! Kweli, wasemavyo Waswahili: Lililo moyoni 
ulimi huiba! 


Lakini jee! Kuwa Shia, hata awe “gogo” vipi, ni hujja ya kuikatalia 
Hadith ambamo yeye yumo katika sanad zake? Hilo tumeshaliona 
humu (uk. 26-27) kuwa si hujja. Kama itakuwa ni hujja, basi jumhur 
(majority) ya Waislamu wasio Shia watakuwa hawana Hadith za 
kuzitegemea, kama alivyosema Imam al-Dhahabi katika Mizan yake. 

Jee kutukana swahaba, hata awe Abu Bakar, Umar au Uthman? 

Hilo pia si hujja. Kama lingekuwa ni hujja, lingekuwa ni kwa kila 
swahaba; lakini mbona si hivyo? Hebu tuiangalie hii mifano miwili 
mitatu ifuatayo kisha, ewe ndugu msomaji, ujiamulie mwenyewe: 

Wa kwanza ni wa yule mtu anayeitwa Hariz bin Uthman. Mtu huyu, 
alipokuwa akiswali msikitini, alikuwa hatoki mpaka amlaani Imam Alii 
(a.s.) laana sabiini kila siku! 

Amesema Isma’il bin Ayyaash: “Niliandamana na Hariz kutoka Misr 
mpaka Makka, akawa anamtukana Alii na kumlaani. Akanambia: Haya 
maneno yanayosimuliwa na watu kuwa Mtume (s.a.w.w.) amemwambia 
Alii: ‘Wewe kwangu u daraja ya Harun kwa Musa’ ni kweli. Lakini 
aliyeyasikia amekosea! Nikamuuliza: (Sawa) ni vipi? Akasema: Ni ‘Wewe 
kwangu u mahali pa Qarun kwa Musa’! Nikamuuliza: Umemsikia nani? 
Akasema: Nimesikia al-Walid bin Abdilmalik akisema hivyo juu ya 


29 



mimbari! (Tiz. uk. 115 wa Jz. 4 ya Tarikh Ibn Asakir, na uk. 268 wa Jz. 8 
wa Tarikh al-Khatib). 

Haya! Kisha mtu kama huyo Hadith zake zapatikana katika Sahih 
Bukhari, Sunan Abii Dawud, Sunan al-Tirmidhi na vingienevyo; na 
zakubaliwa! 

Wa pili ni wa Khalid al-Qasri. Huyu, kwa mujibu wa Imam al-Dhahabi 
katika uk. 633 wa Jz. 1 ya Mizan yake, alikuwa ni “mkweli, lakini naasiby, 
mwenye chuki, dhalimu mkubwa.” 

Na katika uk. 20-21 wa Jz. 10 ya Tarikh Ibn Kathir imeelezwa kwamba 
“alikuwa mtu mwovu aliyekimtukana Alii bin Abii Twalib. Mamake 
alikuwa Mkristo, naye (huyo Khalid) alikituhumiwa katika dini yake. 
Alimjengea mamake kanisa katika nyumba yake!” 

Mtu kama huyo ameitwa thiqah (mwaminifu) na Ibn Hibbaan! 

Wa tatu ni Is-haq bin Suwaid al-Adawi al-Basri. Huyu alikuwa 
akimshambulia Imam Alii (a.s.) vikali sana. Na akisema: “Simpendi 
Alii”! 

Mtu kama huyo ameitwa thiqah na Imam Ahmad, Ibn Ma’in na 
al-Nasai; na Hadith zake zimo katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 
Sunan Abii Dawud na Sunan al-Nasail (Tiz. uk. 253-254 wa Jz. 1 ya 
Tahdhib al-Tahdhib). 

Mbali mifano ya ‘Imran bin Hittwaan, Thawr bin Zayd al-Dayli, 
al-Juzjani, Isma’il bin Samii al-Hanafi, Azhar bin Abdillah na wengineo 
- waliokuwa maadui wakubwa wa Imam Alii (a.s.) - ambao 
wameitwa thiqah na Hadith zao kukubaliwa! 

Tuyasemeje haya? Sh. Mazrui atatwambiaje? Hii ndiyo “Al-Qistasu 
al-Mustaqim ”? Ndiyo “Mezani ya Haki ”? Kayja tahkumun ? 
Mnahukumu vipi? (Sura 68:36) Kweli, walivyosema Waswahili: 
Kigumba kwa nguwe, kwa binadamu kichungu! 


30 



9. Abuu Israil 

Hii ni kun-ya ya watu wawili katika Tahdhib al-Tahdhib. Mmoja ni Abuu 
Israil-al-Jushamiy ambaye jina lake ni Shuayb. Sidhani kama Sh. Mazrui 
amemkusudia huyu kwa vile ambavyo, katika tarjama yake Na. 8219 
iliyomo katika uk. 11 wa Jz. 10 ya Tahdhib al-Tahdhib, hakutajwa kwa ila 
alizozitaja yeye katika uk. 34 wa kitabu chake. 

Wa pili ni Abuu Isral al-Mulaiy ambaye jina lake kamili ni Ismail bin 
Khalita al-‘Absiy. Huyu itakuwa ndiye ambaye Sh. Mazrui amemkusudia 
kwa vile ambavyo ila alizozinukuu yeye katika kitabu chake zinalingana 
na zile zilizotajwa katika tarjama Na. 475 iliyomo katika uk. 306 wa Jz. 1 
ya nuskha yetu ya Tahdhib al-Tahdhib. 

Mbali ya yale aliyoyanukuu Sh. Mazrui kuwa bwana huyu ni 
“Shia dhaitu, Hadithi zake ni munkar, hana uwezo wa kuhitadhi, 
anakosea (katika Haidithi)”, kuna na ya zaidi; kama vile: “wana-Hadith 
hawaandiki Hadith zake, alikuwa akimtukana Uthman, ni mzushi 
mpotoshi, na pamoja na yote madhihabi yake ni maovu”! 

Lakini ukizitaamali ila zote hizo utaona, kama tulivyoona kwa 
wengine waliotangulia humu, kuwa kilichomchongea bwana huyu hata 
akajerujiwa na riwaya zake zikambiwa ziachwe ni kule “kuwa Shia, 
anamtukana Uthman na madhihabi yake (Ushia) ni maovu”. Hilo tu! 

Kama ni hivyo basi, hatuna majibu zaidi ya yale tuliyoyatoa kumtetea 
Taliid bin Sulayman hapo juu. Tatadhali yasome tena. 

10. Muhammad bin Fudhayi bin Ghazwan 

Katika kumjeruhi bwana huyu Sh. Mazrui (uk. 34) hakutwambia la 
zaidi kuliko kuwa “ni Shia gogo”. Wala hakupenda kututolea 
tarjama yake, kama alivyofanya za wengine, katika vitabu 
alivyozoeya kuvinukuu. Kana kwamba hilo la Ushia peke yake 
linatosha kumjeruhia mtu. Lakini sisi, ili kusimamisha Al-Qistasu 
al-Mustaqim (mezani ya haki), tutanukuu yaliyomo katika vitabu hivyo, 
bali na ya ziada, halafu tukuachie wewe msomaji uamue. 


31 




Hebu tuanze na Mizan al-I’tidal ya Imam al-Dhahabi. Katika tarjama 
Na. 8062 iliyomo katika uk. 9-10 wa Jz. 4, imeandikwa: “Ibn Main 
amemkubali ni mwaminitu. Na Ahmad (bin Hanbal) amesema: Ni 
mzuri wa Hadith, Shia. Na Abuu Dawuud naye amesema: Alikuwa Shia 
mpotoshi. Na Ibn Sad akasema: Baadhi ya watu hawamtolei hujja.” 

Sasa tuiangalie Tahdhib al-Tahdhib ambayo Sh. Mazrui ameitumia sana. 
Humo, katika tarjama Na. 6480 iliyomo uk. 380 wa Jz. 7, imeandikwa: 
“Harb amempokea Ahmad kuwa: Alikuwa Shia, na alikuwa mzuri 
wa Hadith. Na Uthman al-Darimiy amempokea Ibn Main kuwa: Ni 
mwaminitu. Na Abuu Zar’ah amesema: Ni mkweli kati ya wenye ilimu 
(ahl al-‘ilm). Abuu Hatim naye amesema: Ni sheikh. Al-Nasai amesema: 
Hana ubaya. Ibn Hibbaan naye amemtaja katika al-Thiqaat kuwa: 
Alikuwa akipita mipaka katika Ushia.” 

Kuthibitisha uaminitu wake, bwana huyu utamwona katika sanad za 
Sahih Bukhari (Kitab al-Iman, Babu Swaum Ramadhan Ihtisaban), 
Sahih Muslim (Kitab al-Imam Babu Bayan al-Was-wasah), Sunan 
al-Tirmidhi (Hadith Na. 4747, uk. 237, Jz. 4) na Sunan Ibn Majah 
(Hadith Na. 40, uk. 15, Jz.l). 

11. Habib bin Abii Ihabit 

Na huyu naye Sh. Mazrui, kama alivyotufanyia ya Muhammad bin 
Fudhayl bin Ghazwan hapo juu, hakutunukulia tarjama yake kwa 
tafsili isipokuwa kusema kwamba ni miongoni mwa “Mudallisun 
(wenye kughushi)” 

Lakini tukiangalia Tahdhib al-Tahdhib (tarjama Na.1134 iliyomo uk. 
153-154 wa Jz. 2) twaona imeandikwa hivi: “Al-Ajili amesema: Ni mtu 
wa al-Kufa, taabii, mwaminifu. Na Ibn Main na al-Nasai wamesema: Ni 
mwaminifu. Na Ibn Abii Maryam amempokea Ibn Main akisema: Ni 
mwaminifu, hujja. Akaulizwa ni madhubuti? Akajibu: Ndiyo... Na Ibn 
Hibbaan naye amesema katika al-Thiqqat: Alikwa mudalis...lbn Awn 
amesema:... Alikuwa chongo. Al-Azdii amesema Habib ni mwaminifu, 
mkweli... Ibn Khuzayma naye amesema katika Sahih yake: Alikuwa 
mudallis..!’ 


32 



Tukija kwenye Mizan al-I’tidal (tarjama Na. 1690 iliyomo uk. 451 wa 
Jz. 1) twaona haya: “Habib bin Abii Thabit ni miongoni mwa taab’in 
waaminitiiu... Yahya bin Main na jamaa wengine wamesema ni 
mwaminitu. Na wote wakusanyaji wa Sihah (yaani Bukhari, Muslim, 
Abuu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasai na Ibn Majah) wamemtolea hujja 
bila ya kusitasita. Na ila kubwa abyoitwa na Ibn Awn ni kwamba abkuwa 
chongo. Na hilo ni wasifu (wake), si jarh (la kumjeruhia)...” 

Hadith ambazo bwana huyu yumo katika sanad zake utazipata katika 
Sahih Bukhari (Kitab Bad’i al-Khalq, Bab Man Instasaba Ilaa 
Aaabaaihi), Sahih Muslim (Kitab al-)ihad, Bab Sulhu al-Hudaybiya), 
Sunan al-Tirmidhi (Hadith Na. 3876, uk. 328 wa )z. 5), Sunan Abii 
Dawud (Hadith Na. 2529, uk. 17 wa )z. 3), Sunan al-Nasai (Kitab 
al-Ghusl wa al-Tayammum, Bab al-Wadhuu min al-Madhiy) na Sunan 
ibn Majah (Hadith Na. 148, uk. 52 wa Jz. 1). 

Bila shaka bwana huyu alikwua ni Shia, kama alivyosema hilo Ibn 
Qutayba katika al-Ma’rif yake, na Sharistan katika al-Milal wa al-Nihal 
yake. )ee hii ndiyo sababu ya Sh. Mazrui akamjeruhi na kuziacha sifa 
zake zote nzurizuri? Msomaji amua! 

12. Kathir bin Zayd 

Katika kuijeruhi sanad ya Hadith ambamo bwana huyu yumo Sh. 
Mazrui, kwa kuinukuu Tahdhib al-Tahdhib, amesema tu kuwa “ni 
dhaifu” bila ya kututajia ni nani aliyesema hivyo. 

Lakini sisi, kwa upande wetu, tumekitizama kitabu hicho na tumeona, 
katika tarjama Na. 5801 iliyomo uk. 551-552 wa )z. 6 ya nuskha yetu, 
kuwa aliyesema hivyo ni al-Nasai. Lakini hapo hapo kuna waliosema 
vyengine. Kwa mfano: “Abdullah bin Ahmad amempokea babake 
akisema: Sioni ana ubaya. Na Abdulla bin al-Dawraqii amempokea 
Ibn Main akisema: Hana ubaya. Na Muawiya bin Swalih na wengineo 
wamempokea Ibn Main akisema: Ni mwema.. Na Ibn Ammar 
al-Muuswilii amsema: Ni mwaminifu... Abuu Zur’ah naye amesema: 
Ni mkweli, ana ulaini. Abuu Hatim amesema: Ni mwema, hana nguvu, 
Hadith zake huandikwa... Na Ibn Hibbaan amemtaja katika al-Thiqaat .” 


33 



Mbali ya hayo, katika tarjama Na. 6938 iliyomo uk. 404-405 wa Jz. 3 ya 
Mizan al-Vtidal imeadnikwa: “...Amemsema Ibn Adiy: Sioni ubaya wa 
Hadith za Kathir.” 

Jee, baada ya yote hayo, tushike hapo hapo pa Sh. Juma Moh’d 
Al-Mazrui, kuwa sanad ya Hadith yenye jina la bwana huyu si Hadith 
ya kweli; ni ya kutungwa? Uamuzi ninakuachia wewe ndugu msomaji. 

13. Zayd bin Hasan al-Anmati 

Katika kumjeruhi bwana huyu Sh. Mazrui ametunukulia ya Abuu 
Hatima kuwa amesema “Hadith zake ni munkar” Hilo tuneliona katika 
tarjama Na. 2198 iliyomo uk. 222 wa Jz. 3 ya Tahdhib al-Tahdhib na 
tarjama Na. 3001 iliyomo uk. 102 wa Jz. 2 ya Mizan al-Ttidal. 

Lakini mna na kipande ambacho shekhe wetu huyo ameghahlikia 
nacho! Hiki ni kile kisemacho: “Na Ibn Hibbaan amemtaja katika 
al-Thiqaat (waaminifu)”. Hilo ni vyema tulikumbuke pia. 

14. Jarir bin Abdilhamid 

Kuhusu bwana huyu, Sh. Mazrui amesema: “Ni mwenye 
kuchanganyikiwa.” Kisha akatuelekeza kwenye Tahdhib al-Tahdhib Jz. 2, 
uk. 65, tarjama Na. 116. 

Sisi tumekiangalia kitabu hicho lakini, kwa nuskha tuliyonayo sisi ni Jz. 
2, uk. 41-43, tarjama Na. 957. Humo, mbali ya hilo moja alililinukuu 
yeye, kuna mengi mazuri aliyoyaacha! Hapa chini tunakudondolea 
baadhi tu. 

Katika kurasa tulizozitaja hapo juu, imeandikwa: “Alikuwa mwaminifu. 
Watu wakimfuatia. Ibn Ammar al-Muuswilii amesema: Ni hujja. Vitabu 
vyake vilikuwa sahihi... Na Alii bin al-Madiinii amesema: Jarir alikuwa 
swahib layl (mfanyaibada usiku)... Al-Ajili naye amesema: Ni mtu wa 
al-Kufa, mwaminifu... Ibn Abii Hatim amesema: Nilimuuliza babangu 
kuhusu Abuu al-Ahwas na Jarir kwa Hadith ya Huswayn. Akasema: 
Jarir alikuwa na akili zaidi. Jarir ninampenda zaidi. Nikaamuliza: 


34 



(Inafaa) kutolea hujja Hadith zake? Akanijibu: Naam! Jarir ni 
mwaminitu... Na al-Nisai amesema: Ni mwaminitu. Ibn Khurash 
naye akasema: Ni mkweli. Na Abuu al-Qasim al-Laalikaiy amesema: 
Kumekongamanwa kuwa yu mwaminitu...” 

Utamwona katika sanad za Hadith zilizomo katika Sahih Bukhari (Kitab 
al-Ilm, Bab Man Jaala li Ahl al-Ilm Ayyaaman Mulimah), Sahih Muslim 
(Kitab al-)ihad, Bab Sulhu al-Hudaybiyah), Sunan Abii Dawud (uk. 321 
wa )z. 3), Sunan al-Tirmidhi (Hadith Na. 3043, uk. 234 wa )z. 4), Sunan 
al-Nisai (Kitab al-Sahw, Bab al-Tanahnuhi fii al-Swalaat). 

Haya! Huyo hapo ndiye Jarir. Mtu kama huyo ni wa kukataliwa riwaya 
zake? Au ni kwa vile Qutayba amesema kuwa amemsikia akimtukana 
Muawiya kweupe?! (Tiz uk. 43 wa )z. 2 ya Tahdhib al-Tahdhib). 

15. AI-Hasan bin Ubaydhillah Al-NakhaT 

Kuhusu bwana huyu Sh. Mazrui kwa kuinukuu Tahdhib al-Tahdhib, 
ameandika: “Wengine wememsifu, lakini al-Bukhari anasema: 
“Sikuzipokea Hadithi za Al-hasan bin Ubaidillahi kwa sababu 
Hadithi zake zote zinagongana, na al-Dar Qutni kamdhaifisha kwa 
kumlinganisha na Al-aamash... (akasema) Al-Hasan si madhubuti 
wala usimlinganishe na Al-a’amash.” 

Maneno kama hayo tumeyaona, kwa nuskha yetu, katika uk. 271 
wa )z. 2 ya Tahdhib al-Tahdhib (tarjama Na. 1311). Lakini kwa nini 
Sh. Mazrui hakupendelea kutunukulia waliyoyasema hao “wengine” 
waliomsifu bwana huyu? Kwa manufaa ya wasomaji wetu watukufu 
tunayanukuu hapa chini: 

“Ibn Ma’in amesema: Ni mwaminifu mwema. Na al-Ajili na Abu Hatim 
wamesema: Ni mwaminifu.. .Na al-Saaji amesema: Ni mkweli...” 


Na hayo maneno ya al-Dar Qutni - ya kuwa “Al-Hasan si madhubuti 
wala usimlinganishe na Al-a’amash” - ukiyazingatia kwa makini, 
utayaona kuwa hayaowani kabisa na yale aliyoyasema Sh. Mazrui 
alipomjeruhi al-Amash (tiz. uk. 18 humu). Hayo yanathubutisha kuwa 
al-Amash alikuwa madhubuti. 


35 



Sasa uamuzi ni wako ndugu msomaji. 

16. Israil 

Katika kumjeruhi bwana huyu Sh. Mazrui amesema: “Haikunibainikia 
ni yupi mmoja: Israil bin Musa au Israil bin Yunus. Wa mwanzo ni 
Layyin na wa pib ni dhaifu...” 

Kwa hiyo tuwatizame wote wailb: 

(i) Israil Bin Musa 

Kwa mujibu wa tarjama Na. 433 ibyomo uk. 277 wa Jz. 1 ya Tahdhib 
al-Tahdhib, aliyesema kuwa bwana huyu ni layyin ni al-Azdi “peke 
yake”. Ibn Ma’in na Abuu Hatim wamesema ni “mwaminifu”; Abuu 
Hatim akaongeza: “Hana ubaya”. Al-Nasai naye amesema: “Hana 
ubaya”. Na Ibn Hibbaan “amemtaja katika al-Thiqaat (waaminifu).” 

(ii) Israil Bin Yunus 

Sh. Mazrui ametanguba kumtaja bwana huyu (uk. 32 wa kitabu 
chake), akasema kuwa “wanavyuoni wa Hadith wametafautiana juu 
ya usahihi wa Hadith zake.” lakini hapa (uk. 35 wa kitabu chake) 
amesema “ni dhaifu”. 

Kuhusu hizo tofauti ambazo “wanavyuoni wa Hadithi 
wametafautiana juu ya usahihi wa Hadithi zake” Sh. Mazrui 
ameipenda hii ya kuwa “ni dhaifu”. Lakini mbona hakufanya 
uadilifu akatutajia na hizo nyengine? 

Kwa mujibu wa uk. 278 wa Jz.l ya Tahdhib al-Tahdhib aliysema 
hivyo ni Ibn al-Madini. Wengine wengi hawakusema hivyo! 
Wamesema hivi: “Harb amempokea Ahmad bin Hanbal akisema: 
Shekhe wetu alikuwa mwaminifu, akawa anashangaa kwa hifadhi 
yake... Abuu Hatim amesema: Ni mwaminifu, mkweli... Al-Ajlii 
naye amesema: Ni mtu wa al-kufa, mwaminifu...Na Abuu 
Dawud amesema: Israil ana Hadith sahihi zaidi kuliko Sharik. Na 
al-Nasai amesema: Hana ubaya... Muhammad bin Abdillah bin 
Numayr amesema: Ni mwaminifu... Na Ibn Hibbaan amemtaja 
katika al-Thiqaat ...” 


36 



Ndugu msomaji! Zingatia neno la Ibn al-Madini mmoja kuwa bwana 
huyu ni “dhaifu” na hayo ya wengine tuliyoyanukuu hapo juu - ambayo 
sio yote - kisha uutie mizanini “usahihi wa Hadith” za bwana huyu: ni 
sahihi au ni dhaifu? 

17. Hatim bin Ismail 

Kuhusu bwana huyu Sh. Mazrui, akinukuu yaliyomo uk. 110 wa Jz. 2, 
tarjama Na. 209 - ambayo kwa nushkha yetu ni uk. 99 wa Jz. 2, tarjama 
Na. 1041 - ya Tahdhib al-Tahdhib, ameandika (uk. 37 wa kitabu chake): 
“Si madhubuti. Anasimulia kutoka kwa Ja’afar kutoka kwa baba yake 
Hadithi mursal yeye anazifanya musnad .” 

Lakini humo humo mna na ya kumpa nguvu ambayo, kama dasturi 
yake, Sh. Mazrui hakupenda kuyanukuu. Nayo ni haya: 

“Al-Nasai amesema: Hana ubaya... Ibn Sa’d naye amesema: ..Alikuwa 
mwaminifu, mwenye kuaminiwa, mwingi wa Hadith...na al-Ajlii 
amesema: Ni mwaminifu...” 

Ndugu msomaji, amua wewe. 

18. Sharikbin Abdillah 

Sh. Mazrui amemjeruhi bwana huyu kwa kusema kuwa “ni dhaifu. 
Ana hifadhi mbaya sana... Ni mwenye kukosea sana... ni mwenye 
kuchanganyikiwa... si madhubuti... Hadithi zake zinagongana ... 
mashuhuri kwa kughushi.” Kisha akatulekeza tuvitizame vipande 
hivyo katika tarjama Na. 587, uk. 293 - 296 wa Jz. 4 ya Tahdhib 
al-Tahdhib. 

Sisi tumefanya hivyo. Lakini kwa nuskha yetu ni tarjama Na. 2864 
iliyomo uk. 623-626 wa Jz. 3 ya kitabu hicho. Humo yamo kweli hayo 
aliyoyanukuu Sh. Mazrui japokuwa hakupendelea kutwambia ni kina 
nani walioyasema hayo. Hata hivyo, wamo na walioyasema kinyume cha 
hayo: ya kumsifu na ya wema wake. Kwa mfano: 

“Yazid bin al-Haytham amempokea Ibn Ma’in kuwa: Sharik ni 
mwaminifu... Na al-Ajlii amesema: Ni mtu wa al-Kufa, mwaminifu, 


37 



mzuri wa Hadith... Isa bin Yunus naye amesema: Sikumwona yoyote 
kabisa abyekuwa mcha-Mungu zaidi katika ilimu yake kuliko Sharik. 
Na Ibn Mubarak amesema: Sharik ni mjuzi zaidi wa Hadith za watu wa 
al-Kufa kubko al-Thawri... Na al-Nasai naye amesema: Hana ubaya..” 

La zaidi ni kwamba bwana huyu yumo katika sanad za Hadith 
zilizomo katika Sahih Muslim (Kitab al-Buyu’u, Bab al-Ardh Tumnah). 
Sunan al-Tirmidhi (Hadith Na. 3799, uk. 297, Jz. 5), Sunan Abii Dawud 
(Hadith Na. 4793, uk. 251, Jz. 4), Sunan al-Nasai (Kitab al-Twahara, Bab 
al-Bawl fu al-Bayt Jaalisan, uk. 26, Jz. 1), Sunan Ibn Majah (Hadith Na. 
119, uk. 44, Jz. 1). 

Basi kama bwana huyu yu hivyo, ni lipi lililomchongea hata ikabidi 
“abomolewe” hivyo? Hebu tutizame: 

Kwa mujibu wa Imam Ibn Qutaybah, katika al-Ma’arif yake, bwana huyu 
alikuwa Shia bila ya shaka yoyote. Na Abdullah bin Idris - kama ilivyo 
katika Jz. 2 wa Mizan al-Ttidal, uk. 274 - aliapa kuwa ni Shia; na Abuu 
Dawud al-Rahawi (katika uk. 271 wa hiyo hiyo Mizan ) akasema kuwa 
amemsikia Sharik akisema: “Alii ni bora ya binadamu, na anayekataa 
(hilo) amekufuru.” Bila shaka, kwa hilo, Sharik alikusudia kusema kuwa 
Imam Alii (a.s.) ni bora ya binadamu wote baada ya Mtume (s.a.w.w.), 
kama ilivyo itikadi ya Shia. 

Vile vile Sharik huyu ndiye yule ambaye imepokewa kwake kuwa Mtume 
(s.a.w.w.) amesema: “Kila Mtume ana wasii na mrathi (mrithi) wake; na 
kwamba Alii ni wasii wangu na mrathi wangu.” 

Hali kadhalika twasoma katika Mizan al-I’tidal (uk.273 Jz.2) kwamba 
Ibn Abii Shaybah alimpokea Alii bin Hakim aliyempokea Alii bin 
Qadim akisema: “Alikuja ‘Itaab na mtu mwengine kwa Sharik. 
Akamwambia: Watu wanasema kuwa wewe una shakashaka. Sharik 
akamjibu: Ewe mjinga! Vipi nitakuwa na shaka shaka. Natamani lau 
ningelikuwa na Alii nikaipaka mikono yangu damu zao kwa upanga 
wangu.” 


38 



Yoyote anayesoma masiha ya Sharik anajua wazi kuwa alikuwa mfuasi 
wa Ahlul Bayt na kwamba amesimulia Hadith nyingi kutoka kwa 
watuasi wao. Mtoto wake, Abdulrahman, amesema: “Babangu 
alikuwa na mas-ala 10000 aliyopokea kwa Jabir al-Ju’fi, na gharaib 
nyengine 10000.” 

Abdallah bin Mubarak naye amesema: “Miongoni mwa watu wa 
al-Kufa, Sharik abkizijua Hadith nyingi zaidi kuliko Sufyan. Na abkuwa 
adui wa maadui wa Abi, na akiwataja kwa ubaya.” 

Siku moja Abd al-Salaam bin Harb alimuuliza Sharik: “Jee, unaye ndugu 
yoyote unayemtembelea anapokuwa mgonjwa? Akamjibu: Kama nani? 
Akamjibu: Maabk bin Mughul. Akasema: Huyo si ndugu yangu kwa 
kuwa mimi namuunga mkono Abi na Ammaar (bin Yasir)” 

Siku nyengine abtajwa Muawiya mbele zake, akasifiwa kwa upole. Sharik 
akasema: “Mtu abyeikataa haki, akampiga vita Abi hawezi kusifiwa na 
kuambiwa ni mpole ( haliim ).” 

Na Sharik yuyu huyu ndiye aliyeisimulia ile Hadith aliyoipokea kwa 
Asim kutoka kwa Dharr kutoka kwa Abdullah bin Mas’ud kuwa Mtume 
(s.a.w.w.) amesema: “Mkimwona Muawiya juu ya mimbari yangu, 
muuweni.” 

Ndugu msomaji! Huyo ndiye Sharik na hiyo ndiyo misimamo yake. 
Basi pana ajabu gani ya kujeruhiwa alivyo jeruhiwa? Kubwa si atakuwa 
kama Shia wenziwe? Tiz. maelezo yetu na jawabu yetu kuhusu Tabid 
bin Sulaymaan (uk. 27 humu) ib uelewe zaidi. 

Sasa tuyatizame yale ambayo shekhe wetu huyu ameyaandika katika 
“MUKHTASARI NA NUKTA MUHIMU” (uk. 38-42 wa kitabu chake). 


39 



MUKHTASARI NA NUKTA MUHIMU 


Baada ya kutoa hujja zake za kuonesha kuwa Hadith al-Thaqalayn si ya 
kweli bali ni ya kutungwa - ambazo tumezijibu katika kurasa zibzopita - 
Sh. Mazrui ameandika mukhtasari na nukta muhimu za hujja zake hizo 
kutoka uk. 38 - 42 wa kitabu chake. Ili nasi kukamilisha hujja tumeamua 
kutoa taaliq juu ya kila nukta aliyoitoa kama ipasavyo. 

(i) Katika uk. 38 Sh. Mazrui ameandika: “Kwa ufupi ni kuwa Hadithi 
tulizozinukuu hapa zote sanad zake si sahihi isipokuwa sanad tatu... 
Na sanad zote tatu hizi njia yake ni moja nayo ni njia ya Zaid bin 
Arqam...” 

Majibu: Zayd bin Arqam ni mmoja tu kati ya maswahaba 34 
waliopokewa Hadith hii. Kwa nini basi Sh. Mazrui akashughulika 
na kuidhoohsha “njia yake” peke yake, asishughulike pia na zile njia 
za wale maswahaba 33 waliobakia? Kwa hivyo, kama anataka kweli 
kuibatilisha Hadith hii, itamlazimu shekhe wetu huyo atudhoohshie 
njia za maswahaba wote 34 walipokewa Hadithi hii. Asipotanya hivyo 
atakuwa hajaikamilisha kazi aliyojitwika! Na akitanya, ajue kuwa tuko 
tayrari kumjibu kama hivi tulivyomjibu ya Zayd bin Arqam. Farasi ni 
hawa, na nyangwa ni hizi! 

Kwa kujikumbusha ya Zayd bin Arqam tafadhali rejea uk. 14 humu. 

(ii) Katika uk. 39 ameandika: “Jambo la pili ni kuwa Itra (Kizazi 
cha Mtume s.a.w. yaani kizazi cha Sayyida Fatima r.a. na Sayyidna 
Ali k.w., kwani Mtume s.a.w. hakuwacha nasaba duniani) 
wamechawanyika katika miji na kuingia katika madhehebu tafauti...” 

Majibu: Kwetu sisi, tunaoamini usahihi wa Hadith al-Thaqalayn, neno 
Itra halina maana ya kila mwenye damu ya Mtume (s.a.w.w.), kama 
alivyoelewa Sh. Mazrui. Inshallah maana yake khaswa iliyokusudiwa 
katika Hadith hii, na katika Sura 33:33, tutaieleza kwa urefu katika 


40 



kitabu chetu kitakachofuatia hiki cha kueleza Ahlul Bayt ni nani. 
Kwa hivi sasa napenda ifahamike tu kwamba wale waliochawanyika 
“katika miji na kuingia katika madhehehbu tafauti” sio wale ambao 
“wao na Qur’ani hawatafarikiana” ijapokuwa watakuwa na damu yao. 
Hata huitwa masharifu au masayyid au vizazi vya Ahlul Bayt. Waislamu 
hawakulazimishwa kuwafuata hao. 

Hata hivyo ni jambo, la kuhuzunisha sana - bali la khatari kubwa ya 
kumtia mtu ukahrini kama itakuwa anaamini hivyo - kumwona Sheikh 
Juma Mohd Al-Mazrui anajasiri kusema kuwa “Mtume (s.a.w.w.) 
hakuwacha nasaba duniani”! Kama anaamini hivyo, basi itakuwa pana 
tafauti gani baina ya yeye na wale makahri waliosema kama hivyo 
hata ikateremshwa Sura al-Kawthar (Sura 108:3) inayosema kwamba 
aliyekosa kizazi si Mtume (s.a.w.w.) bali ni wapinzani wake. Jee, shekhe 
wetu huyu anapenda kuwa miongoni mwa wapinzani wa Bwana Mtume 
(s.a.w.w.)? 

Kwa maelezo zaidi, tunamwomba Sh. Mazrui aisome tafsiri na maelezo 
ya aya hiyo katika tafsiri yao wenyewe ya sura hiyo inayoitwa Taysir 
al-Tafsir ya al-Allamah al-faqih Muhammad bin Yusuf Uthsh 
iliyochapishwa Oman. 

(iii)Katika huo huo uk. 39 Sh. Mazrui ameendelea kuandika: “Ibadhi tu 
ndio ambao sijasikia kwamba kuna mtu miongoni mwao anayedai 
kwamba yeye ni Sharifu au ni Ahlul Al-Bayt...” 

Majibu: Na kama angelikuweko lingekuwa ni miujiza! Jee, sio wao 
Ibadhi waliofuta panga zao na kumpiga vita Imam Alii (a.s.), kichwa 
cha masharifu? Jee, sio wao waliomruka Imam Alii (a.s.), wakakataa 
kuendelea kumtambua kama Khalifa, badala yake wakamchagua 
Abdullah bin Wahab al-Rasibi kama Khalifa wao wakati Imam Alii (a.s.) 
bado yu hai?! Jee, sio wao - katika vita hivyo - waliowauwa wafuasi 
wa Imam Alii (a.s.) wakiwemo masharifu kati yao? Kama ni hivyo - 
na ndivyo khaswa ilivyokuwa - basi vipi Sh. Mazrui anatazamia kuona 
“Mtu miongoni mwao (Ibadhi) anayedai kwamba yeye ni Sharifu au ni 
Ahlul Al-bayt”? 


41 



(iv)Vile vile katika huo huo uk. 39 wa kitabu chake, kama alivyofanya 
mara mbili tatu kabla, ametoka nje ya maudhui kwa kuinukuu ile 
Hadith isemayo: “Hao ni wewe na Shia wako, mutakuja siku ya 
Qiyama hali ya kuwa muko radhi nanyi mumeridhiwa.” Kisha 
akatoa hukmu yake kuwa “riwaya hii si hoja dhidi ya wengine 
kwani riwaya hii katika mapokezi ya Kisuni haikuja kwa sanad ya 
kufurahisha. Kaipokea Ibn Jarir Al-Tabari... kutoka kwa Ibn Humaid 
naye ni mwongo mkubwa na ni dhaifu sana... Tumemuelezea kwa 
urefu katika uk. 108-109...” 

Majibu: Hadith hii hutolewa kuwa ni tafsiri ya Mtume (s.a.w.w.) 
kuelezea makusudio ya Mwenyezi Mungu kwa aya ya 7 ya Sura 
al-Bayyinah isemayo: “Hakika wale ambao wameamini wakatenda 
mema; hao ni bora ya viumbe”. Wala haikutolewa katika Tafsir al- 
Tabari peke yake, bali imetolewa vile vile katika al-Durr al-Manthur 
ya al-Suyuutwi, Fat-h al-Qadir ya al-Shawkani na Ruh al-Maani 
ya al-Alusi. Na wote hao ni Sunni. Hivyo, kama sanad yake si ya 
kufurahisha “katika mapokezi ya Kisuni”, imekuwaje wanavyuoni 
wakubwa wakubwa kama hao wakaitolea ushahidi katika Tafsir zao? 

Kuhusu Ibn Humaid - kwa tarjama Na. 6049 iliyomo uk. 118-121 wa 
Jz. 7 ya nuskha yetu ya Tahdhib al-Tahdhib - ni kweli amesemwa kuwa 
ni “mwongo mkubwa na ni dhaifu sana.” Lakini (a) katika kurasa hizo 
kuna waliomwamini. Kwa mfano, Ibn Ma’in amesema “ni mwaminifu; 
hana ubaya”; Alii bin al-Husayn bin al-Junayd amempokea Ibn Ma’in 
akisema: “Ni mwaminifu. Na hizi Hadith anazozisumulia hazitokani na 
yeye binfasi bali zinatokana na mashekhe ambao anazisimulia kutoka 
kwao”; na Abuu al-Abbas bin Said amesema kwamba amemsikia Ja’far 
bin Abii Uthman al-Twayaalisii akisema: “Ibn Humaid ni mwaminifu..” 
(b) Hadith hii vile vile imepokewa kwa sanad ambayo hayumo Ibn 
Humaid. Jee, Sh. Mazrui anasemaji? 

Kuhusu uk. 108-109 wa kitabu chake, hatukuona maelezo yoyote - 
marefu wala mafupi - ya Ibn Humaid, kama alivyotuelekeza Sheikh 
Juma Moh’d Al-Mazrui. Bali hatukuliona kamwe jina hilo kutajwa katika 
kurasa hizo! 


42 



(v) Na amesema (uk. 39): “Ama riwaya hii katika mapokezi ya Shia, 
si hoja kwani riwaya za madhehebu moja haziwezi kuwa hoja 
dhidi ya madhehebu nyengine madamu riwaya hiyo haikuthibiti 
kwa wengine.” 

Majibu: Riwaya hii si ya mapokezi ya Shia peke yao bali hata kwa 
Sunni iko. Hapa tunaidondoa ilipo katika baadhi ya vitabu visivyo 
vya Shia: Uk. 356 -366 wa Jz. 2 ya Shawahid al-Tanzil ya al-Hakim 
al-Haskani; Uk. 442 wa Jz. 2 ya Tarikh Dimishq ya Ibn Asakir (tarjuma 
ya Imam Alii); Kifayah al-Twalib ya al-Kanji, Uk. 244-246. 

(vi) Akaendelea kusema, katika huo huo uk. 39, kuwa “wasimuilizi 
wa Shia wametunga riwaya nyingi mno za kumsifu Ali kama 
unavyoona humu baadhi ya riwaya hizo. Wao walikuwa maarufu wa 
kutunga hadithi, kama walivyobainisha watahti wa Maulamaa.” 

Majibu: Ni kweli Shia wamesimulia Hadith nyingi za kumsifu Imam 
Alii (a.s.), lakini si wao peke yao. Hata Sunni wamezisimulia Hadith 
kama hizo. Pili, ni kweli vile vile kuwa Sunni nao - kwa upande wao - 
wamesimulia Hadith nyingi za kuwasifu viongozi wao k.v. Abu Bakar, 
Umar, Uthman, Muawiya na wengineo. Hata hivyo, kama vile ambavyo 
katika riwaya za Shia mna za kweli na za urongo - na ulamaa wa Kishia 
wamezionesha kuwa hivyo katika vitabu vyao - hali ni hiyo hiyo katika 
riwaya za Sunni. 

Sasa, kama hali ni hiyo, kwa nini basi iwe Shia peke yao ndio warongo 
na watunzi wa Hadith kwa kupatikana riwaya za urongo kwao za 
kumsifu Imam Alii (a.s.), wasio Shia wasiwe hivyo kwa kupatikana 
riwaya za urongo kwao za kuwasifu viongozi wao? Hiyo ndiyo mizani 
ya haki? 

(vii) Katika uk. 40 wa hicho kitabu chake, Sh. Mazrui ameandika: 
“Jambo jengine ni kuwa hata ikiwa riwaya hio anayoambiwa Ali 
“Wewe na Shia wako ndio muliookoka’ ni sahihi, suala ni kuwa Shia 
wa Ali ni nani? Waislamu wote wa madhehebu zote wanamkubali 


43 



Ali, wanazikubali riwaya zake na Fiq-hi yake, ikiwa riwaya hizo ni 
thabiti.” 

Majibu: Shia wa Alii ni wale wanaomtambua yeye kuwa ndiye 
kiongozi wao baada ya kufariki Mtume (s.a.w.w.), na wakamfuata. Kwa 
hili, mbali ya madhihabi mengine ya Waislamu, lililo wazi ni kuwa wale 
wa madhihabi ya Sh. Juma Moh’d Al-Mazrui hawamo katika Shia wa 
Alii. Wao, kwa ushahidi wa vitabu vyao wenyewe hujifakhiri kuwa ni 
Shia (wafuasi) wa Jabir bin Zayd al-Azdi. Huyu ndiye wanayemtangaza 
kuwa mwasisi wa madhihabi yao, akifuatiwa na Abdullah bin Ibadhi 
al-Tamimi ambaye, kwa jina lake (Ibadhi), madhihabi ya kina Sh. 
Mazrui yamepata jina lake. Wao wana fiq-hi yao na miskiti yao iliyo 
mbali na ile ya Shia wa Alii (a.s). 

Kama Sh. Mazrui anaamini - kama tulivyomnukuu hapo juu - kuwa 
Waislamu wote wa madhihabi zote wanamkubali Alii, kwa nini wale 
wa madhihabi yake ya Ibadhi walimpiga vita na kuwauwa waliokuwa 
upande wake? Anayemkubali mtu humfanya hivyo? Au ndio 
tusiwahisabu wa madhihabi yao kuwa ni miongoni mwa “Waislamu 
wote wa madhihabi zote”? 


(viii) Na katika uk. 41 amesema: “Waislamu wengine wanampa 
Ali heshima yake tu wala hawamtukuzi na kumfanya bora kuliko 
Mitume, wakati Shia wao wanamtukuza sana kuliko hata Mitume 
kama utavyoona humu baadae maneno ya wanavyoni wao.” 

Majibu: Katika sehemu hii ya kitabu chake tunayoijibu kwa kitabu 
chetu hiki, maneno hayo ya wanavyuoni wetu hatukuyaona. Kwa hivyo 
tusiwe na haja ya kuandikia mate hali wino uko. Tungojee mpaka hapo 
tutapokihkia hichi kipande chenye maneno hayo ndipo tutoe majibu 
yetu. Wimbo, kama Waswahili wanavyosema, hutokea ngomani, na 
(ngoma) ipigwavyo ndivyo ichezwavyo. 

(ix)Akaendelea kusema (katika huo huo uk. 41): “Halkadhalika riwaya 
zenye kusema kwamba Mtume (s.a.w.) kawabainisha Maimamu 


44 



kumi na mbili ni riwaya za Kishia, hatuwezi kuzitegemea. Ama 
riwaya ya Muslim ya Makhalifa kumo na mbili haikubainisha ni 
nani Makhalifa hao.” 


Majibu: (a) Riwaya zilizobainisha maimamu kumi na mbili si za Kishia 
peke yake. Kuna na za Kisunni. Kwa mfano, katika uk. 529 na 531 wa 
Jz. 2 ya Yanaabiu al-Mawaddah mna riwaya zilizowataja maimamu 
wote kumi na mbili kwa majina yao sawa na wanaokubaliwa na Shia. 
Na kitabu hicho si cha Shia. Ni cha al-Hafidh Sulayman bin Ibrahim 
al-Qunduzi aliyekuwa Hanah, moja ya madhihabi ya Kisunni. 

(b) Hata kama katika Sahih Muslim (na pia Sahih Bukhari ) hawakutajwa 
kwa majina yao, lakini imetajwa kwamba watakuwa 12, na kwamba wote 
watatokana na makureshi. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Shia. Maimamu 
wao ni 12; na kwa kuwa wote wanatokana na kizazi cha Mtume (s.a.w.w.), 
na kwa kuwa Mtume (s.a.w.w.) alikuwa Kureshi, basi na wao walikuwa 
makureshi. Hakuna madhihabi yoyote mengine, kati ya madhihabi 
ya Kiislamu, yanayoweza kututajia maimamu wao 12 ambao wote 
ni makureshi isipokuwa Shia Ithnashari. Kama Sh. Mazrui anayajua 
madhihabi hayo, tunamwomba atutajie pamoja na majina ya maimamu 
wao. Au na hizi Hadith zilizo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim pia 
ni za kutungwa? 

Mpaka hapa tumemaliza kuzijibu nukta muhimu alizozidondoa Sh. 
Juma Mohd Al-mazrui katika uk. 38-42 wa kitabu chake, Mezani ya 
Haki. Sasa tuelezane, japo kwa mukhtasari, historia ya jinsi Hadith 
zilivyokusanywa na kuadikwa ili tuelewe kwa nini wanavyuoni wao 
wamekhtalihana katika kuzipokea na kuzitathmini. 


45 



HISTORIA FUPI YA UANDISHI WA HADITH 


Katika uk. 29 wa kitabu chake, Sheikh Mazrui ametutajia vipimo viwili 
vya kupimia ukweli au urongo wa Hadith. Kipimo cha kwanza, 
amaesema, ni kwamba Hadith hiyo isigongane na Qur’ani “mgongano 
ambao kwao huwezi kuvijumuisha vitu viwili hivyo na kuviletea tafsiri 
ya pamoja”. Kipimo hiki, katika kurasa za Sura ya Pili ya kitabu chake, 
ambazo ndizo tunazozijibu kwa kitabu chetu hiki, hakukitolea ushahidi. 
amekitolea ushahidi katika uk. 185-186. Kwa kuwa, katika kitabu chetu 
hiki, hatujahkia kuyajibu yaliyomo katika kurasa hizo, tutayaweka 
mwiku hayo mpaka tutakapohkia kuyajibu yaliyomo humo inshallah. 

Kipimo cha pili alichotutajia Sheikh Mazrui ni kutegemeka kwa sanad. 
Hiki ndicho kipimo ambacho shekhe wetu huyu amekishughulikia kwa 
urefu kutoka uk. 30 wa kitabu chake mpaka uk. 38; nasi tukatoa majibu 
yetu humu kutoka uk. 17 hadi uk. 40. 

Tulipokuwa tunazijadili tathmini za sanad mbalimbali ambazo Sh. 
Mazrui amezitumia kudhoohshia na kubatilishia Hadith al-Thaqalayn 
(uk. 17-40 humu) tuliona ambavyo wanavyuoni wa Hadith hawakuwa 
na kauli moja katika kumkubali au kumjeruhi mpokezi. Mmoja 
akisema moja, mwengine husema jengine kinyume chake. Au mara 
nyengine, mwanachuoni huyo huyo mmoja huweza kutoa hukmu 
zinazopingana kuhusu mpokezi huyo huyo mmoja! Jee, imekuwaje 
ikawa hivyo? 

Kulielewa hilo itatulazimu tuwe na khalha ya kihistoria ya marhala 
mbalimbali ambazo ukusanyaji na uandishi wa Hadith umezipitia, 
pamoja na siasa na chuki za kimadhihabi zilivyoathiri umauzi wa 
wanavyuoni hao katika kuzitathmini Hadith na khaswa sanad zake. Na 
hilo ndilo tulilokusudia kulifanya, japo kwa mukhtasari, katika sura hii. 

Hadhi ya Mtume Katika Uwongozi wa Wasilamu 
Muhammad (s.a.w.w.) ni Mtume wa Mwenyezi Mungu (Sura 48:29). 


46 



Tafauti na mitume wenzake waliomtangulia, waliotumwa kwa jamaa zao 
tu (Sura 30:47), yeye alitumwa kwa watu wote (Sura 34:28), na alikuwa 
ndiye Mtume wa mwisho kutumwa (Sura 33:40) ili kuikamilisha 
dini ya Mwenyezi Mungu (Sura 5:3) iliyoanzwa kuletwa na mitume 
waliomtangulia (Sura 30:47). 

Kumsaidia kuitekeleza kazi aliyopewa, Mwenyezi Mungu alimteremshia 
Qur’ani (Sura 14:1) na akamwamrisha aihkishe kwa watu (Sura 5:67); 
na akampa yeye jukumu la kuwafafanulia yaliyomo humo (Sura 16:44). 

Baada ya hayo, Mwenyezi Mungu aliyetukuka akatuamrishi sisi 
wafuasi wake kwamba lolote atakalotuletea yeye Muhammad 
(s.a.w.w.), mbali na yale yaliyomo katika Qur’ani, tuyafuate; na yale 
atakayotukataza, tukanyike nayo (Sura 59:7). Isitoshe; akatuonya pia 
kwamba tusimtangulie Yeye Mwenyezi Mungu, wala Mtume Wake 
(s.a.w.w.), katika jambo lolote (Sura 49:1) isipokuwa tufuate yale 
waliyotuletea. Na kama tutazozana kuhusu jambo lolote lile, basi 
uamuzi wa mwisho uwe ni ule wa Mwenyezi Mungu na yeye Mtume 
Muhammad (s.a.w.w.) (Sura 4:59). Uamuzi wa Mwenyezi Mungu 
tutajua kwa kuitizama Qur’ani Tukufu, na wa Mtume Muhammad 
(s.a.w.w.) - baada ya yeye kufariki dunia - tutaujua kwa kuzitizama 
Hadith zake. Hivyo Hadith (Sunna), baada ya Qur’ani, ni msingi wa pili 
wa dini yetu. 

Baada ya maelezo haya mafupi ya hadhi ya Mtume (s.a.w.w.), hebu 
sasa tutizame mchango wake kwa Hadith zake ulipitia marhala gani 
na ukatuachia athari gani ambazo chembechembe zake ndizo hizi 
tunazoziona katika huu mjadala wetu wa Hadith al-Thaqalyn: kuwa ni 
ya kweli au ni ya kutunguwa? 

Kipindi Cha Uhai wa Mtume (s.a.w.w.) 

Kwa kukusudia mazungumzo kukhusu Hadith, hiki ni kipindi 
cha miaka 23; tangu pale Mtume (s.a.w.w.) alipopewa Utume na 
kuteremshiwa wahyu hadi pale alipofariki dunia. 


47 



Katika kipindi hiki Mtume (s.a.w.w.) alikitermeshiwa aya za Qur’ani 
Tukufu. Kati ya hizo zilikuweko zile zilizoeleweka bila ya kuhitajia 
maelezo yoyote, kama ambavyo zilikuweko na nyengine zilizohitajia 
kufafanuliwa na kuelezwa zaidi. Kazi hii ya kuzifafanua aya hizo 
ilimwangukia Mtume Muhammad (s.a.w.w.) kulingana na Sura 16:44, 
kama tulivyotangulia kuona humu. 

Mfano mzuri wa hili ni swala. Qur’ani imetuamrisha tuswali tu bila 
ya kutudondolea namna ya kuswali, idadi ya rakaa za kila swala, 
sura na dua za kusomwa, masharti yake, na kadhaalika. Hayo yote 
yalifafanuliwa na Mtume (s.a.w.w.) - kwa maneno na vitendo. 

Hali kadhaalika, katika kipindi hiki, palikitokea matukio mengi 
na mas-ala mengi yaliyohitajia mwelekezo. Baadhi ya hayo aya 
ziliteremshwa kutolea mwelekeo wake, na baadhi aliachiwa Mtume 
(s.a.w.w.) ayatolee mwelekeo. 

Katika kipindi cha uhai wake, Bwana Mtume (s.a.w.w.) aliishi na 
swahaba zake kwa kuingiliana nao katika maisha yao ya kila siku; 
hakujitenga nao kama wafanyavyo karibu viongozi wote wa leo. 
Aliingiliana nao misikitini masokoni, majumbani, safarini na mijini. 
Kwa vile alivyokuwa markazi ya maisha yao ya kidini na kidunia, 
kwa sababu ya kuwaongoza na kuwakinga na upotofu, walikuwa 
hawambanduki. Saa zote walitaka wawe naye ili kuyasikia aliyokuwa 
akiyasema na kuyaona aliyokuwa akiyafanya. Kwa hamu yao ya 
kutotaka kukosa mafunzo yake, waliokuwa marahki walikuwa 
wakihudhuria majlisi zake kwa noba, siku kwa siku. Kisha kila mmoja 
akimpa khabari mwenziwe za yale aliyoyasikia na kuyaona ile siku 
ambayo mwenziwe hakubakhtika kuhudhuria. 

Hata wale wengine waliokuweko vijijini, mbali na alipokuwepo 
Mtume (s.a.w.w.), walikiwatuma watu wao kujifunza kwa Mtume 
(s.a.w.w.), halafu warejee kwao kuwapa khabari za waliyoyasikia na 
kuyaona kwake. Maswahaba wengine wakisahri masafa marefu sana 
mpaka kwa Mtume (s.a.w.w.) kumuuliza suali zilizokuwa zikiwakera 


48 





ili wapate mwongozo wake. Na wanawake nao wakiwaendea wake zake 
(s.a.w.w.) kutaka kujua waliyoyasikia kwake kuhusu hukmu za mambo 
ya kike. 

Yote hayo - aliyoyasema Mtume (s.a.w.w.), na aliyoyatenda 
- hayakuhitadhiwa kwa maandishi katika kipindi hiki kama 
ilivyoandikwa Qur’ani na kuhitadhiwa. Kwa upande wa Qur’ani 
tunasoma kwamba Mtume (s.a.w.w.) aliteuwa waandishi maalumu wa 
kuziandika aya za Qur’ani pale zilipoteremshwa. Lakini hakuteuwa 
waandishi maalumu kuyaandika aliyokuwa akiyasema (Hadith) au 
akiyatanya! Kwa nini? 

Wanavyoni wametoa sababu zifuatazo: 

Kwanza, katika kipindi hiki, aya za Qur’ani zilikuwa bado 
zinateremshwa, Kama Mtume (s.a.w.w.) angelihimiza maswahaba 
waziandike Hadith na kuzihifadhi kama walivyokuwa wakiziandika 
na kuzihifadhi aya za Qur’ani, wangeliweza kuchanganyikiwa 
wasijue aya ni zipi na Hadithi ni zipi! Kwa hivyo, ili kulikinga 
hili, ndiyo Mtume (s.a.w.w.) akasema katika Hadith iliyopokewa 
kwa Abuu Said al-Khudri katika Sahih Muslim: “Msiyaandike 
niyasemayo. Na atakayeyaandika niyasemayo, yasiyokuwa Qur’ani, 
basi nayafute.” 

Pili, ni kwamba, katika kipindi hiki, hakukuwa na maswahaba 
wengi waliokuwa na ujuzi wa kuandika; na wale wachache waliokuwa 
nao, walishughulika zaidi na uandishi wa aya za Qur’ani! 

Kusema kweli, zote sababu mbili hizi zinajibika, na zishajibiwa kwa 
urefu. Lakini hapa sipo mahali pake pa kuzieleza. 

La kulieleza hapa ni kuwa: kama vile ambavyo Mtume (s.a.w.w.) 
amepokewa kuzuiya watu kuziandika Hadith zake, amepokewa vile vile 
kuwambia watu waziandike! Kwa mfano, imepokewa kwamba swahaba 
mmoja aliyekuwa akiitwa Abdullah bin Amru alikuwa na dasturi ya 
kuyaandika aliyokiyasikia kwa Mtume (s.a.w.w.). Maswahaba wenziwe 


49 



wakamwambia: “Wewe unaandika kila asemalo Mtume wa Mwenyezi 
Mungu hali wakati mwengine husema akiwa na hasira?” Ibn 
‘Amru akarejea kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.), naye 
akamwambia: “Andika (unayoyasikia) kutoka kwangu. Ninaapa kwa 
ambaye nafsi yangu i mkononi Mwake! Hamtoki mdomoni mwangu ila 
haki.” 

Kutokana na Hadith hizi zisizoowana - ile ya kuzuiya kuziandika 
Hadith na ile ya kuruhusu kuziandika - ndipo, katika kipindi hiki, 
kukapatikana maswahaba ambao hawakuziandika Hadith walizopokea 
kwa Mtume (s.a.w.w.), bali walizihifadhi kwa moyo, na wachache 
walioziandika wakiwemo Bwana Abu Bakar (Khalifa wa Kwanza) na 
Bwana Umar al-Khattwab (Khalifa wa pili). 

Kipindi Cha Baada ya Kifo Cha Mtume (s.a.w.w.) 

Kwa kipindi hiki tumekusudia ile miaka 13 ya tangu mwaka wa 10 
Hijriya, alipofariki Mtume (s.a.w.w.), hadi mwaka wa 23 Hijriya, 
alipofariki Khalifa Umar bin al-Khattwab. 

Hali ya mambo katika kipindi hiki, kuhusu uandishi wa Hadith, 
ilibadilika. Badala ya kuhimizwa kuzihifadhi kwa maandishi, khaswa 
kwa vile ambavyo Bwana Mtume (s.a.w.w.) ashafariki, maswahaba 
walihimizwa kutozisimulia zile walizozihifadhi kwa moyo na kuzifuta 
na kuzichoma zile walizoziandika!! 

Wa kwanza kufanya hivyo ni Bwana Abu Bakar, Khalifa wa Kwanza!! 
Kwa mfano, katika tarjama yake iliyomo uk. 2-3 wa Jz. 1 ya Tadhkirat 
al-Huffadh, Imam al-Dhahabi ameeleza kwamba, baada ya kufariki 
Bwana Mtume (s.a.w.w.), Bwana Abu Bakar alikusanya watu 
akawambia: “Nyinyi mnasimulia Hadith kutoka kwa Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.) ambazo mnakhtalihana; na watakaokuja 
baada yenu watakhtalihana zaidi. Basi msisimulie Hadith yoyote kutoka 
kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Yoyote atakayewauliza nyinyi 
(kitu), mjibuni: “Baina yetu na nyinyi ni Kitabu cha Mwenyezi 
Mungu. Kihalalisheni kilichohalalishwa nayo, na kiharamisheni 
kilichoharamishwa nayo.” 


50 



Wala hakuwazuiya maswahaba kuzisimulia zile Hadith walizokuwa 
nazo wao tu, bali hata zile alizozipokea yeye kwa Mtume (s.a.w.w.) na 
kuziandika kwa mkono wake mwenyewe, alizichoma\\ Hivyo ndivyo 
alivyoeleza binti yake, Bibi Aisha aliyekuwa pia mke wa Mtume 
Muhammad (s.a.w.w.); na jumla ya Hadith hizo ilikuwa 500!! (Tiz uk. 5 
wa Jz. 1 ya Tadhkirat al-Huffadh ya Imam al-Dhahabi). 

Alipokuja Khalifa wa Pili (Bwana Umar bin al-Khattwab), baada ya 
Khalifa wa Kwanza kufariki dunia, unga ulizidi maji! Yeye alichukua 
hatua zifuatazo: 

Kwanza: Aliwatangazia maswahaba kuwa angependa kuzikusanya 
Hadith zilizokuwa mikononi mwao ili azipitie, na kuziangalia; na 
wengi wao wakamkusanyia na kumpa. Alipoziona na kuamini kuwa 
amezipata zote walizokuwa nazo, aliamrisha zichomwe moto! 1 

Hayo yalikuwa katika mji wa Madina. 

Pili: Alipoona amefaulu hivyo Madina, alitoa amri na kuwapelekea 
wote waliokuwa katika miji mingine nje ya Madina, iliyokuwa chini ya 
utawala wake, kwamba: “Yoyote aliye na chochote cha sunna ya Mtume 
kilichoandikwa, basi akifute.” 2 

Tatu: Baada ya kuzichoma na kuamrisha zifutwe, Bwana Umar 
bin al-Khattwab alichukua hatua ya tatu; ya kuzuiya maswahaba 
wasizisumulie!! Hata ikamlazimu Abuu Hurayra asema: “Hatukuwa 
tukiweza kusema, ‘amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu’ mpaka 
alipofariki Umar.” 3 

Nne: Isitoshe! Akatoa amri ya kuwazuiya maswahaba fulani 
wanaosimulia Hadith za Mtume (s.a.w.w.) kwa wingi wasisahri bali 
wabaki naye pale pale Madina! Hivyo akamzuiliya Abdullah bin 
Hudhayfa, Abul Dardaa, Abuu Dharr na Uqbah bin Amir. 4 

1 Tiz. tarjama ya al-Qasim bin Muhammad, uk. 188 wa Jz. 5 ya Twabaqat Ibn Sad. 

2 Uk. 292 wa Jz. 10 ya Kanz al-Ummal; Hadith Na. 29476. 

3 Uk. 107 wa Jz. 8 ya al-Bidaya wa al-Nihaya ya Ibn Katir. 

4 Muntakhab Kanz al-Ummal iliyo pembezoni mwa uk. 62 wa Jz. 4 ya Musnad Ahmad. 


51 



Akawazuiya na Abdullah b. Mas’ud, Abuu Mas’ud al-Answaari vile vile 
mpaka akafariki. 5 


Tano: Juu ya yote hayo, akatumia hata vitisho. Kwa mfano, katika 
uk. 160 wa Jz. 8 ya al-Bidaya wa al-Nihaya ya Ibn Kathir imeandika 
kwamba alimwonya Abuu Hurayra aache kusimulia Hadith za Mtume 
(s.a.w.w.) au atamhamishia kwao! Na katika uk. 7 wa Jz. 1 ya Tadhkirat 
al-Huffadh ya Imam al-Dhahabi imeandikwa kwamba alipoulizwa 
Abuu Hurayra kama, katika zama za Khalifa Umar, alikisumulia 
Hadith za Mtume (s.a.w.w.) kama alivyokisimulia baada yake, 
alijibu: “Lau ningelikuwa zama za Umar ninasimulia Hadith kama 
ninavyowasimulia nyinyi, angelinipiga kwa mchapo wake”\ 

Baada ya Khalifa wa Pili kufariki dunia, akatawala Khalifa wa 
Tatu: Bwana Uthman bin Affan. Yeye naye bila ya kupoteza wakati, 
akatangaza: “Si halali kwa yoyote kusimulia Hadith ambayo hakuisikia 
zama za Abu Bakar wala zama za Umar.” 6 

Hata hivyo, tangazo lake hilo lilitwiiwa katika nusu ya kwanza tu ya 
Ukhalifa wake. Ilipoingia nusu ya pili, kwa sababu ambazo hapa sipo 
mahali pake kuzidondoa, mambo yalimbadilikia: pale Bibi Aisha (mke 
wa Mtume (s.a.w.w.)), Twalha, Zubayr, Amr bin al-As na maswahaba 
wengine na waandamizi wao walipojitokeza kumpinga. 7 Ikawa baadhi 
ya zile Hadith zilizozuiwa kusimuliwa katika enzi za makhalifa 
waliotangulia, sasa zinasimuliwa na kuenezwa ijapokuwa nyingi, vile 
vile, ziliendelea kutoandikwa. 


5 Uk. 110 wa Jz. 1 ya al-Mustadrak ya al-Hakim; na uk. 7 wa Jz. 1 ya Tadhkirat al- 
Huffadh ya al-Dhahabi. 

6 Uk. 295 wa Jz. 10 ya Kanz al-Ummal, Hadith Na. 29490. 

7 Kati ya sababu zilizofanya mambo yambadilikie ni kule kuuzulu mawaab 
waliowekwa na Khabfa Umar na kuteuliwa ndugu na jamaa zake mahab pao 
ambao hawakuwa na rikodi nzuri tangu uhai wa Mtume (s.a.w.w.). Pia kuwapa 
wao, na kuwaachia kupora, malaki kwa malaki ya maili ya umma na kuwatesa 
baadhi ya maswahaba wakubwa - k.v. Abdalla bin Masud na Abuu Dharr al- 
Ghifari - waliojasiri kumwonya na kumpinga!! 


52 



Katika Enzi ya Imam Alii (a.s.) 

Baada ya Khalifa Uthman bin ‘Affan kuuliwa, kwa sababu ambazo 
vile vile itakuwa ni nje ya maudhui yetu hapa kuzidondoa, watu 
wabmchagua Imam Alii (a.s.), kwa kura nyingi sana, awe Khabfa 
wa Nne. Uchaguzi huu, hata hivyo, haukukubaliwa na baadhi ya 
watu wakiongozwa na Muawiya bin Abii Sufyan aliyekuwa waali wa 
Sham kwa miaka mingi - tangu alipoteuliwa na Khalifa Umar bin 
al-Khattwab. Upinzani huo ulipata nguvu zaidi kwa kuungwa mkono 
vile vile - lakini kwa sababu zao mbali - na Bibi Aisha, Twalha, Zubayr 
na wafuasi wao. 

Kutokana na upinzani huo, pakatokea vita viwili vikubwa 8 baina ya 
Waislamu wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya maswahaba 
wengi sana. 9 Hatimaye kukafanywa suluhu ambayo haikuungwa mkono 
na baadhi ya wabokuwa upande wa Imam Alii (a.s.). 10 Hawa nao 
wakaanzisha vita vya tatu vya kumpinga yeye vibvyojubkana kwa 
jina la Vita vya Nahrawan. Kati ya wabopinga vikab kufanywa suluhu 
hiyo, na kushiriki katika vita hivyo dhidi ya Imam Alii (a.s.), ni hawa 
wanajulikana leo kama maibadhi, Sheikh Mazrui akiwa mmoja wao. 
Mwishoni, Imam Alii (a.s.) akauliwa!! 

Kwa sababu ya michafuko ya vita vikali vilivyozuka katika enzi yake, 
hapakuwa na wasaa wa kutosha wa kuziandika Hadith zote zilizozuliwa 
kuandikwa ingawa chache ziliandikwa na nyingi kusimuliwa na 
kuhifadhiwa nyoyoni. Pakadhihiri itilafu kubwa baina ya riwaya hizo 
pale zilipotangazwa na zile ijtihadi zilizofanywa na Makhalifa Watatu 
waliomtangulia. 

Mpaka hapa tumeona, japo kwa ufupi, mifano michache tu ya hatua 
zilizochukuliwa na Makhalifa Watatu, za kuzuiya maswahaba kuzieneza 

8 Vita vya Ngamia na Vita vya Siiiin. 

9 Pamesemwa kwamba idadi ya Waislamu waliokufa katika vita hivyo, vya wenyewe 
kwa wenyewe, ilikuwa kubwa kuliko ile ya waliokufa katika vita vya baina ya 
waislamu na makahri katika uhai wa Bwana Mtume (s.a.w.w.). 

10 Kati yao ni hawa wa madhihabi yanayofuatwa na shekhe aliyetunga hiki kitabu 
tunachokijibu kwa kitabu chetu hiki. 


53 




Hadith za Mtume (s.a.w.w.), ijapokuwa hawakuzifunua waziwazi sababu 
zao za kufanya hivyo kama alivyofanya Muawiya bin Abii Sufyan. 

Katika Utawala wa Muawiya Bin Abii Sufyan 
Muawiya, yeye na babake (Abuu Sufyan), wabkuwa wapinzani 
wakubwa wa Mtume Muhammad (s.a.w.w.). Karibu katika vita vyote 
ambavyo makabri walipigana na waislamu, wakati wa uhai wa Mtume 
(s.a.w.w.), wao wabshiriki na kuongoza! Hawakuwa waislamu mpaka 
baada ya Makka kutekwa - kwa kukosa budi! 

Baada ya Mtume (s.a.w.w.) kufariki dunia, Bwana Umar bin al-Khattwab 
(Khalifa wa Pib) alimteuwa Muawiya kuwa waali wake wa Sham katika 
mwaka wa 18H, baada ya kufariki kakake, Yazid, abyeteubwa na Khabfa 
wa Kwanza kuwa waab wa eneo hilo hilo. 

Kwa kuwa Sham ilikuwa mkoa wenye mali mengi sana; na kwa kuwa 
Muawiya alikuwa waab wa huko kwa miaka mingi, kwa tabia yake ya 
uporaji abweza kujilimbikizia sehemu kubwa ya mali hayo na kuyatumia 
kunuuba dhamira za watu wa huko dhidi ya Imam Abi (a.s.). 11 

Baada ya Imam Abi (a.s.) kuubwa na kutokea yaliyotokea baada ya 
hapo, Muawiya akatawala! Na yeye, kama Khabfa Uthman bin Affan 
alivyofanya kabla yake, amri ya kwanza abyoitoa ni kuzuiya watu 
wasisimulie Hadith za Mtume (s.a.w.w.) ila zile zilizosimuliwa zama za 
Umar (Khabfa wa Pili)! 12 

Lakini yeye hakukomea hapo! Abendelea mbele akapanga kubchafua 
jina la Imam Abi (a.s.). Kwa mfano, alipomteuwa Mughira bin Shubah 
kwa waali (gavana) wake wa al-Kufa katika mwaka wa 41H, abmwita 
na kumuusia kwamba asiache kumtukana Alii na kumtia aibu - yeye na 

11 Aliitumia silaha ya mali kununulia dhamira za watu wa Sham na miji mengine. 
Hilo li wazi kwa wote walioisoma historia yake. Kati ya hao ni Amr bin al-As, 
Ziyad bin Abiihi na mwanawe, Ubaydillah bin Ziyad, na Mughira bin Shuba 
ambao wanahistoria wanawahisabu kuwa ndio “mabarmaki wane waliomtilia 
Muawiya utawala mkononi.” 

12 Uk. 7 wa Jz. 1 ya Tadhkirat al-Huffadh; na uk. 99 wa Jz. 4 ya Musand Ahmad. 


54 



watu wake - na kujitenga nao; lakini wakati huo huo aisache pia 
kumwombea Uthman rehema na maghuhra pamoja na kuwasitu 
watuasi wake na kuwa karibu nao! 13 

Pia akawaandikia barua mawaali wake wote kuwambia kwamba 
wawajuze watu wao kuwa yoyote atakayseimulia tadhila yoyote ya Imam 
Alii (a.s.) na watu wa nyumba yake atakuwa na kosa, na ataadhibiwa. 14 

Isitoshe! Pia akawaandikia barua nyengine kuwazuiya kukubali 
ushahidi wa mfuasi yoyote wa Imam Alii (a.s.) na watu wa nyumba yake. 
Akawaamrisha wawatizame vizuri wote wanaowajua miongoni mwa 
watuasi wa Uthman na wapenzi wake, na wanaosimulia tadhila zake na 
sifa zake. Wahudhurie mikao yao, wawe karibu nao na wawahishimu. 
Pia aliwataka wamwandikie wanayoyasimulia kila mmoja wao, jina la 
babake na la kabila yake. 15 

Nao wakafanya hivyo mpaka zile riwaya za fadhila za Uthman zikawa 
nyingi sana kwa sababu ya tuzo (tunzo), zawadi, nguo na mapesa 
ambayo Muawiya alikuwa akitoa! 

Mambo yaliendelea hivyo kwa muda mrefu. Hatimaye, kwa kuona 
kuwa riwaya za kumsifu Uthman zimekuwa nyingi hivyo, aliwaandikia 
mawaaali wake barua nyingine akawambia: “Hadith za kumsifu 
Uthman zimekuwa nyingi sasa, na zimeenea miji yote. Kwa hivyo 
mtakapoipata barua yangu hii, waamrisheni watu sasa wasimulie 
fadhila za maswahaba wa Mtume na makhalifa watatu wa kwanza. 
Hakikisheni kwamba, dhidi ya kila Hadith inayosimulia fadhila za Alii, 
Hadith nyengine kama hiyo itungwe kusimulia fadhila za maswahaba, 
kwa sababu hili ndilo ninalolipenda na litakalonifurahisha mno. 
Wakati huo huo hili litakuwa na athari kubwa katika kuivunja hadhi 


13 Tiz. Iz. 6 ya Tarikh al-Twabari na Jz. 3 ya al-Kamilfii al-Tarikh katika Mlango wa 
“Yaliyotokea katika Mwaka wa 51H”. 

14 Uk. 371 wa Jz. 1 ya Ahadith Ummil Muminin Aisha ya Sayyid MurtadJiaa al- 
Askarii. 

15 Uk. 275 wa Fajr al-Islam ya Ahmad Amin 


55 



ya Alii na kuwachukiza zaidi wafuasi wake kuliko kuenea kwa fadhila 
za Uthman.” 16 

Barua hii wakasomewa watu nao, kwa utiifu, wakasimulia Hadith 
chungu nzima za uwongo za kuwasifu maswahaba. Hadith hizo zikawa 
husimuliwa juu ya mimbari na kupewa walimu wa vyuo (madrasa) 
ambao nao, kwa upande wao, wakawa wanawafunza wanafunzi wao 
kama wanavyojifunza Qur’ani. Walifunzwa hata binti zao, wake zao 
na watumwa/watumishi wao. Kutokana na uzushi huu, Hadith chungu 
nzima za uwongo zikaenea ambazo, kwa bakhti mbaya, wanazuoni, 
makadhi na mawaali walizitegemea. 

Kwa ufupi sana hayo ndiyo yaliyotokea katika utawala wa Muawiya bin 
Abii Sufyan. Jee, ni yapi matokeo yake? 

Matokeo Yake 

Katika kurasa zilizopita tumeona kuwa katika kipindi cha miaka 25 
ya utawala wa Makhalifa watatu wa kwanza, hatua zilichukuliwa 
kuzuiya watu kuziandika na kuzieneza Hadith za Mtume (s.a.w.w.), 
bali kuhakikisha kuwa hata zile zilizowahi kuandikwa zimechomwa 
au zimefutwa! Hili, bila shaka, lilikuwa na athari mbaya ya kuwanyima 
Waislamu, khaswa wale waliosilimu baada ya Mtume (s.a.w.w.) kufariki 
dunia, kujua yaliyosemwa na Mtume wao! 

Hata hivyo, mambo yalizidi kuchafuka pale alipotawala Muawiya. Yeye 
hakutosheka na kuendelea na yale yaliyoanzwa na wenziwe watatu 
waliomtangulia tu, bali aliongeza yake mapya. Kwa chuki kubwa 17 
alizokuwa nazo dhidi ya Mtume (s.a.w.w.) na Imam Ali (a.s.) khaswa, na 

16 Kama Na. 14 hapo juu, lakini uk. 372 

17 Chuki hizo zilitokana na Muhammad (s.a.w.w.) kupewa Utume na Mwenyezi 
Mungu, hivyo uwongozi wa makureshi uliokuwa mlangoni kwao (Banuu 
Umayya) ukawa mikononi mwa Banuu Hashin (mlango wa Mtume (s.a.w.w.)), 
na kwa sababu ya idadi kubwa ya vigogo wa kikureshi (wakiwemo wazee wake 
na jamaa zake) ambao Imam Alii (a.s.) aliwauwa kwa upanga wake katika vita 
mbalimbali vilivyopiganwa baina ya waislamu na makahri katika uhai wa Bwana 
Mtume (s.a.w.w.). 


56 



Banii Hashim kwa jumla, alihakikisha Hadith za uwongo zimetungwa 
na kuenezwa: za kuchafua jina na sifa za Imam Alii na watu wa nyumba 
yake wafuasi wake, na kutukuza jina na sifa za Uthman 18 na wafuasi 
wake pamoja na wote waliokuwa dhidi ya Imam Alii (a.s.). 

Ikumbukwe kuwa Muawiya ndiye aliyeanzisha Ufalme katika Uislamu, 
uliojulikana kama Ufalme wa Banuu Umayya. 19 Ufalme huu ulidumu 
kwa miaka 91 mpaka ulipoanguka katika mwaka 132H, ukaja Ufalme 
wa Banuu Abbas. 20 Kwa miaka yote hiyo, sera na siasa ya chuki dhidi ya 
Imam Alii na Banuu Hashim ilizidi kuendelezwa na kukuzwa mpaka 
ikakita mizizi. 

Hayo yakawa ndiyo matokeo makubwa ya watu kuzuiwa kusimulia na 
kuandika Hadith za Bwana Mtume (s.a.w.w.): yaani kupatikana mwanya 
wa kutunga Hadith chungu nzima za uwongo na kupotoa (kupotosha) 
baadhi ya zile za kweli. 

Kuandikwa Hadith 

Mambo yaliendelea hivyo mpaka alipotawala Umar bin Abdulaziz 21 

18 Kwa sababu Uthman bin ‘Affan alikuwa ni jamaa yake (Banuu Umayya mwenziwe) 
ijapokuwa yeye hakuwa upande wa makahri; ni katika waliosilimu mapema. 

19 Tiz. tarjama yake katika al-Istiiab fii asmaa al-As’haab. Humo imeandikkwa kuwa 
Bwana Umar bin al-Khattwab, alipokuwa Khalita, alimwita yeye “Kisraa (jina la 
Mfalme wa Kifursi) wa Waarabu”! pia imeandikwa humo kuwa yeye “ndiye mtu wa 
kwanza aliyemteuwa mtoto wake, akiwa bado yeye mwenyewe yu hai, kuwa mrathi 
wa Ukhalifa wake baada yake.” Na akajigamba kwa kusema: “Mimi ndiye Mfalme 
wa Kwanza” (yaani katika Uislamu!) 

20 Banuu Abbas ni ukoo unaotokana na Abbas bin Abdilmuttalib, binami yake 
Mtume Muhammad (s.a.w.w.). Baada ya kuanguka utawala wa Banuu Umayya 
katika mwaka wa 132H, ndipo ukoo huo ulipotawala mpaka mwaka wa 248H: 
kipindi cha miaka 116. 

Japokuwa ukoo huo ulikuwa karibu ziadi na Ahlul Bayt wa Bwana Mtume (s.a.w.w.) 
kuliko Banuu Umayya, lakini mateso yaliyowapata mashia na viongozi wao kwao 
yalikuwa makubwa na mabaya zaidi kuliko yale yaliyowapata kwa Banuu Umayya! 
Kwa maelezo zaidi, soma kitabu chetu kiitwacho Shia na Taqiya (uk. 28-34). 

21 Huyu alikuwa Khalifa wa nane (99H -101H) katika ukoo wa Banuu Umayya. 
Alisihka kwa njema nyingi na uadilifu. Kati ya khatua alizochukua katika Ukhalifa 
wake mfupi ni kuiondoa ile amri ya Muawiya ya kumlaani Imam Alii (a.s.) => 


57 



katika mwaka wa 99H - miaka 89 baada ya kufariki Mtume (s.a.w.w.). 

Kinyume na wenziwe waliomtangulia, yeye aliamrisha Hadith za Mtume 
(s.a.w.w.) ziandikwe na akamteuwa Ibn Hazim kufanya kazi hiyo. 22 Kwa 
bakhti mbaya hilo halikutimia kwa sababu, baada ya miaka miwili tu 
ya kuwa utawalani, Umar bin Abdulaziz aliuwawa kwa sumu. Utawala 
ukashikwa na Yazid bin Abdulmalik (101-105H), ambaye hakupoteza 
wakati kumsimamisha kazi Ibn Hazm; hivyo kazi ya uandishi 
ikasimama, na zile zilizowahi kuandikwa zikapotea! 23 

Baada ya Yazid kufariki dunia katika mwaka wa 105H, ndugu yake 
(Hisham bin Abdulmalik) akatawala tangu mwaka wa 105 mpaka 125H. 
Yeye akaifufua tena kazi ya uandishi kwa kumteuwa Ibn Shihab al- 
Zuhri 24 kuisimamia kazi hiyo. Baadaye, baada ya kuanguka utawala wa 
Banuu Umayya na kuja ule wa Banuu Abbas, kazi hii iliendelea chini 
ya utawala wa Abu Ja’far al-Mansur (136-158H). 25 Kusema kweli, kama 
alivyosema Sheikh Mustafa Abdulrazak, “mwanzo wa kuandikwa 
Hadith kikwelikweli ni baina ya mwaka 120H na 150H.” 26 


<= kuwarejeshea Fadak warathi wa Bibi Fatima (a.s) na kuamrisha Hadith za 
Mtume (s.a.w.w.) ziandikwe. 

22 Uk. 364 wa Ayna Sunnat al-Rasul wa Maadhaa Fa’aulu Bihaa ya Ahmad Husayn 
Yakub. 

23 Hilo la kupotea zile zilizowahi kuandikwa lilisemwa na mtoto wake. Tiz. uk. 57 wa 
Jz. 2 ya Maalim al-Madrasatayn ya Sayyid Murtadhaa al-Askarii. 

24 Kama Na. 22 hapo juu. 

25 Kama Na. 22 hapo juu. 

26 Kama Na. 22 hapo juu. 


58 



ILIMU YA HADITH 


Ni muhimu sana tukumbuke hapa kuwa, baada ya watu kuzuiwa rasmi 
kuziandika Hadith za Mtume (s.a.w.w.) kwa miaka isiyopungua tisini, 
hatua zilichukuliwa na makhalifa wa baada ya miaka hiyo kuwaelekeza 
wanavyuoni waziandike. Lakini wakati huo hapakuwa tena na swahaba 
aliyekuwa hai; wote walikuwa washakufa! Hivyo jukumu la kuzisimulia 
Hadith hizo likawaangukia wale taabi’in' na waandamizi wao kama 
walivyozipokea kwa maswahaba waliowadiriki, na wakati mwengine 
hata ambao hawakuumbwa kamwe 2 na Mwenyezi Mungu!! 

Lakini maswahaba hao nao, na baadhi ya taabiin wao, tayari - kwa 
sababu ya vita vikali vilivyotokea baina yao, na kwa sababu nyengine 
za kihistoria - walikuwa washakuwa na ikhtilafu zao na chuki zao wao 
kwa wao. Hizi ziliathiri vikubwa zile simulizi walizozitoa; na kwa kuwa 
wale waliozipokea hawakuwa wamezaliwa na kuyaona au kuyasikia 
wao wenyewe yale waliyosimuliwa na waliowatangulia, mengi yao 
waliyapokea kwa mikono miwili na kuyasambaza kama walivyoyapokea. 

Kwa hivyo walipotokea wakusanyaji na waandishi wa Hadith, na 
kwa hamu kubwa waliyokuwa nayo, walikusanya kila waliyoambiwa 
yametoka kwa Mtume (s.a.w.w.). Kwa imani hii, kwa mfano, Imam 
Bukhari alikusanya Hadith 600,000 (laki sita), Imam Ahmad bin Hanbal 
700,000 (laki sabaa) na kitu, na Abuu Zar’a 3 700,000 (laki sabaa), 
mbali ya zile 140,000 (laki moja na elfu arubaini) kukhusu tafsiri ya 
Qur’ani. Hivyo, wakunsayaji watatu hao peke yao walikusanya Hadith 
zipatazo 2,000,000 (milioni mbili)!! Sijui, lau tungezijumlisha na zile 
zilizokusanywa na wakusanyaji wengine, zingelikuwa ngapi! 

1 Hawa ni wale wa vizazi vya maswahaba na wengineo ambao hawakumdiriki Mtume 
(s.a.w.w.). 

2 Kuna watu wengi waliotajwa kuwa walikuwa maswahaba nalhali hawakuwa hivyo, 
bali hawakuumbwa kamwe na Mwenyezi Mungu! Kama wanaojua Kiarabu 
nawashauri wasome kitabu kiitwacho Mia wa Khamsuna Swahabii Mukhtalaq cha 
Sayyid Murtadhaa al-Askarii. Humo watayaona majina ya watu aina hiyo. 

3 Tiz. uk. 557-558 wa Jz. 2 ya Tadhkirat al-Huffadh ya Imam Dhahabi. 


59 



Hata hivyo, baadhi ya wakusanyaji hao - kwa kutumia akili zao tu - 
hawakuweza kuamini kuwa mamilioni ya Hadith zote hizo ni za Mtume 
(s.a.w.w.), bali wengine walikuwa na yakini kuwa nyingi yazo zilikuwa ni 
za uwongo na za kubandikwa tu; kama ambavyo kulikuwa na wengine 
walioamini kwamba inawezekana zikawa zote ni za kweli ( sahih ), 
au baadhi yake, lakini wajibu wao ulikuwa ni kukusanya tu kila 
waliloambiwa na wasimubzi wao kuwa inatoka kwa Mtume (s.a.w.w.)! 

Hata hivyo, pamoja na yote hayo, baada ya wanavyuoni hao 
kuzikusanya na kuziandika Hadith hizo katika vitabu maalumu, 
walianza kushaghulika na kutaka kuhakikisha zipi zilizokuwa sahihi, 
na zipi zilizokuwa si sahihi; zipi zilitoka kwa Mtume kweli, na 
zipi alisingiziwa. Huu ukawa ndio mushkili mkubwa uliowakabili 
wanavyuoni wa zama hizo, bali hata wa hii leo, kama mjadala huu 
tulionao na Sh. Mazrui unavyoonesha!! Kwa nini ikawa hivyo? 

Sababu kubwa ni kwamba wanavyuoni hao waliweka vipimo maalumu 
vya kuthibitishia usahihi au urongo wa Hadith, ambavyo hata Sh. 
Mazrui amevitumia na kuvipigia upate (debe) sana katika hiki kitabu 
chake tunachokijibu. Vipimo hivyo - na hili ni muhimu lijulikane - 
havikuwekwa na Mwenyezi Mungu wala Mtume (s.a.w.w.). 

Vimewekwa na wanavyuoni kutokana na ujuzi wao na ijitahadi zao za 
kihinafsi ambazo , kama tutakavyoona hapa chini, ziliathiriwa vikubwa 
na malezi yao, utamaduni wao na miondoko yao ya kisiasa ya zama zao. 
Kwa hivyo vipimo hivyo havikuwa madhubuti! 

Maswahaba 

Kipimo cha kwanza walichokiweka wanavyuoni hao na kile cha 
maswahaba; wakasema kwamba kila Hadith isemwayo kuwa niya Mtume 
(s.a.w.w.) ni lazima iwe imepokewa kwa swahaba. Kama haikupokewa 
kwa swahaba, basi itakuwa batili; haitakuwa sahihi wala haitazingatiwa! 

Lakini “swahaba” ni nani? Kwa taarifa ya Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani 
katika kitabu chake kiitwacho al-Iswabap “swahaba ni kila aliyemdiriki 

4 Jina lake kamili ni al-Iswaba fii Tamyiz al-Swahaba. Tiz. uk. 10 wa Jz. 1. 


60 




Mtume (s.a.w.w.), akamwamini na akafa yu mwislamu.” Kwa maneno 
mengine, kama inavyofafanuliwa katika vitabu vyengine, swahaba 
ni kila aliyemwona Mtume, au ambaye hakuweza kumwona kwa 
pingamizi kama vile ya upofu, au Mtume alimwona yeye; bali hata 
watoto waliomwona Mtume au ambao Mtume aliwaona wao; wala 
hapana tafauti baina ya wale waliokuwa maadui wa Mwenyezi 
Mungu na Mtume Wake wakapigana nao mpaka wakashindwa ndiyo 
wakasilimu, 5 na wale waliojitolea kwa hali na mali kusimamisha 
Uislamu tangu mwanzo hadi mwisho. 6 Wote hao ni maswahaba; hapana 
ruhusa ya kuwabagua!! 

Bali zaidi ya hilo inatakikana watu waaamini kwamba maswahaba 
wote ni waadilifu. Hawasemi urongo. Wote ni wa Peponi. Haifai 
kuwajeruhi. 7 Ukimwona au ukimsikia mtu yoyote anamjeruhi 
swahaba au anamnakisi, basi mjueni kuwa mtu huyo ni zandiki; 8 watu 
wasile naye, wasinywe naye, wala wasimswaliye (akifa)! 9 

Lakini kipimo hiki, hivi kilivyowekwa, hakikubaliki kwa sababu kadhaa, 
baadhi yazo zikiwa ni: 

(i) Qur’ani, Hadith na historia inatweleza visa vya maswahaba 
kadhaa wa kadhaa vya walioiba, waliozini, waliokunywa pombe, 
waliouwa na Mtume (s.a.w.w.) akawapiga hadd. 10 Basi vipi 
mwivi (mwizi), muuwaji, mzinifu (mzinzi), mnywaji pombe 
atakuwa mwadilifu? Kwa mizani gani ya haki? 

(ii) Miongoni mwa maswahaba, kwa taarifa tuliyopewa ya “swahaba 
ni nani”, walikuwemo wanahki - wakati wa uhai wa Mtume 
(s.a.w.w.) na baada yake. Hawa walikuwa wakiishi katikati ya jamii 
ya Wasilamu na kufanya ibada zote zinazofanywa na Waislamu 
huku wakihcha unahki wao! Mwenyezi Mungu, katika Qur’ani, 

5 Kama vile Abu Sufyan na mwanawe, Muawiya. 

6 Kama vile Alii bin Abii Twalib na Ammar bin Yasir. 

7 Kuwakosoa na kuwatia ila. 

8 Kafiri wa kutomwamini Mwenyezi Mungu wala Akhera. 

9 Tiz. uk. 20 wa Nadhariyyat Adalat al-Swahaba ya Ustadh Ahmad Husayn Ya’kub. 

10 Kwa tafsili zaidi, soma kitabu chetu kiitwacho Shia na Sahaba. 


61 



amewafichua na kuwafedhehi katika aya kadhaa wa kadhaa, 11 na 
Mtume (s.a.w.w.) akawalaani. 12 Hata hivyo bado wahisabiwa kuwa 
ni maswahaba na ni waadilifu! Kwa mizani gani ya haki? 

(iii) Kuna watu kadhaa katika vitabu vya Hadith ambamo wametajwa 
kuwa ni maswahaba hali si viumbe vya Mwenyezi Mungu kamwe! 
“Wameumbwa” na hao waliowazua! 13 Jee, na hao pia ni waadilifu? 
Kwa mizani gani ya haki? 

(iv) Tukikubali kipimo hiki kuwa maswahaba wote ni waadilifu, na 
kwamba haitufalii sisi kumkosoa yoyote katika wao, itatulazimu 
- kwa mfano - tukubali kuwa Abuu Sufyan, 14 Muawiya 15 na Ibn 

_ Abii Sar’ h 16 ni maswahaba sawa na Alii bin Abii Twalib, 17 

11 Kama vile Sura 9:43, 8:15-16, 9:56 na 9:101. Pia soma maelezo yake katika uk. 20- 
22 wa kitabu chetu, Shia na Sahaba. 

12 Kama vile Quzman bin al-Harth na al-Hakam bin al-As bin Umayya bin Abd 
Shams, ami yake Uthman bin Affan na babake Marwani bin al-Hakam. 

13 Tiz. kidokezo Na. 2 hapo juu. 

14 Huyu alikuwa adui na mpinzani mkubwa wa Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na 
Uislamu. Alishirikiri na kuongoza karibu vita vyote dhidi ya Waislamu, kwa hali 
na mali. Alibaki hivyo mpaka Uislamu ukashinda na Makka kutekwa. Hapo, kwa 
kukosa budi, ndipo “aliposilimu”! Hata hivyo, aliendelea na vitimbi vyake baada ya 
“kusilimu”!! 

15 Huyu naye, kama babake (Abuu Sufyan) hapo juu, alikuwa adui mkubwa wa 
Mtume (s.a.w.w.) na Uislamu. Kwa kukosa budi, alisilimubaada ya Makka kutekwa. 
Ndiye aliyeanzisha ufalme wa Banuu Umayya katika Uislamu. Kwa hila na makri 
yake ndiye aliyeamrisha Imam Alii (a.s.) alaaniwe katika khutba za Ijumaa na Idd; 
ndiye aliyepanga njama za kuuwawa Imam Hassan (a.s.) na maswahaba wengine 
wakubwa wakubwa. 

16 Huyu jina lake kamili ni Abdallah bin Sad bin Abii Sarh. Alikuwa ndugu yake 
Uthman bin Affan wa kunyonya. Alisilimu kabla ya kutekwa Makka, akawa pia 
humwandikia wahyi Mtume (s.a.w.w.) kisha akaritadi! Akenda kwa makureshi 
na kujigamba kwamba Mtume (s.a.w.w.) alipomwambia wahyi umesema 
‘Azizun Hakim yeye akiandika ‘Alimun HakimW Ndipo Mwenyezi Mungu 
alipoteremsha Sura 6:93 kumfedhehi. Ilipohka siku ya kutekwa Makka Mtume 
(s.a.w.w.) aliamrisha auliwe hata akipatikana analewalewa kwenye mapazia ya 
al-Kaaba. 

17 Huyu ni maarufu wa kutohitajia kuzidondoa sifa zake. Ni binami yake Mtume 
(s.a.w.w.), aliyelelewa na yeye mwenyewe tangu yu mtoto mdogo, na kumwoza 
binti yake, Fatima (a.s.). Ndiye mwanamume wa kwanza kusilimu baada ya Bi => 


62 



Hamza 18 na ‘Ammar, 19 au Hind 20 ni kama Fatima 21 bin Rasulillah! 
Jee, tukiutia maanani mchango wa kila mmoja katika hao katika 
kuujenga na kuusimamisha Uislamu, hiyo itakuwa mizani ya haki? 


<= Khadija (a.s.). Ndiye swahaba aliyewauwa wakubwa wengi wa kikureshi 
kuliko swahaba yoyote mwengine. Ndiye aliyelala kitanda cha Mtume (s.a.w.w.) 
siku aliyohajiri kwenda Madina. 

18 Huyu ni Hamza bin Abdilmuttalib. Ni ami yake Bwana Mtume (s.a.w.w.). Alikuwa 
mkubwa wa Mtume kwa miaka mine, na alisilimu miaka sita baada ya Mtume 
kupewa Utume. Hata hivyo, hata kabla ya kusilimu, hakikubali Bwana Mtume 
kuonewa wala kutanyiwa jeuri. Alikuwa shujaa mkubwa. Ndiye yeye aliyemuuwa 
Utba, babake Hind (tiz. Na. 20 hapa chini) katika Vita vya Badr, naye akauwawa 
shahidi wa Wahshii katika Vita vya Uhud, akiwa na umri wa miaka 54. Imepokewa 
kwa Mtume (s.a.w.w.) kwamba “bwana wa mashahidi mble za Mwenyezi Mungu 
Siku ya Kiyama ni Hamza.” Tiz. jinsi alivyofanywa baada ya kuuliwa shahidi kwenye 
Na. 20 hapa chini. 

19 Jina lake ni Ammar bin Yasir; na mamke akiitwa Sumayya. Yeye na wazazi wake 
wawili walikuwa ni katika waislamu wa mwanzo mwanzo waliobashiriwa Pepo 
na Mtume (s.a.w.w.). Alishiriki katika jihadi zote. Mtume (s.a.w.w.) alitabiri kuwa 
atauliwa na kipote kiovu; na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Aliuliwa katika Vita vya Silhn 
akiwa upande wa Imam Alii dhidi ya Muawiya (37H) umri wake ukiwa miaka 93. 

20 Huyu ni Hind bin Utba, mamake Muawiya bin Abii Sufyan. Kwa kisasi cha 
kuuliwa jamaa zake wengi katika Vita vya Badr - wakiwemo babake, ami yake, 
na mjombake - alipanga njama za kulipiza kisasi hicho katika Vita vya Uhud. 
Akapangana na mtumwa mmoja aliyekiitwa Wahshii ambaye, katika vita hivyo, 
alifaulu kumuuwa Hamza bin Abdilmuttalib; ami yake Mtume (s.a.w.w.)). 
Hapo Hind huyo, akishirikiana na wanawake wengine wa kikureshi, akaingia 
kuikatakata miili ya maswahaba waliokufa katika vita hivyo, pamoja na ule wa 
Hamza. Wakayakata masikio yao na pua zao. Yeye Hind akazifanya pua hizo 
na masikio hayo kuwa ni mafurungu na mikufu, na akampa Wahshii vile vipuli 
vyake na mikufu yake. Akalikata ini la Hamza na kulitafuna, lakini asiwezi 
kulimeza; akalitema!! 

21 Huyu ni binti ya Mtume (s.a.w.w.). Mamake ni Bi Khadija bint Khuwaylid (a.s.), 
mtu wa kwanza kusilimu katika wanawake. Mume wake alikuwa Alii bin Abii 
Twalib (a.s.) aliyezaa naye Hassan na Husayn, “Mabwana wa vijana wa Peponi.” 
Huyu naye sifa zake hazihitaji kudondolewa. Itoshe kwamba Mtume (s.a.w.w.) 
amesema kwamba Fatima ni mmoja wa wanawake wane bora kuliko wote 
ulimwenguni, na pia kwamba ni mmoja kati ya wanawake wane bora wa Peponi. 
Kwa vile alivyomshughulikia babake, baada ya Bi Khadija (a.s.) kutawafu, alikiitwa 
ummu abiiha (mama wa babake). 


63 



Sanad 

Hiki ndicho kipimo cha pili ambacho wanavyuoni wa Hadith 
wamekiweka kuthibitshia ukweli au urongo wa Hadith. Hata 
wamesema: “Hizi sanad ni katika dini; na lau kama si kwa hizi sanad 
angelisema yoyote anayetaka lolote analotaka”. 22 

Kwa ajili hii wanavyuoni hao walilishughulikia sana la sanad, 
wakaiwekea fani yake maalumu na kanuni za kuichambulia, kwa sababu 
ya kuamini kuwa: kama Hadith haikusihi sanad yake, basi haitakuwa na 
thamani. 

Lakini sanad ni nini? Ni ile orodha ya watu waliopokezana Hadith 
mpaka ikahka kwa swahaba fulani. Kwa mfano, tukisema kuwa “F 
alimpokea E aliyempokea D aliyempokea C aliyempokea B aliyempokea 

A kuwa Mtume (s.a.w.w.) amesema..” Basi hao F mpaka A (ambaye 

atakuwa ni swahaba) ndiwo sanad ya Hadith hiyo. 

Ili Hadith yoyote ikubalike, wanavyuoni wa Hadith wameweka vipimo 
fulani. Kati ya hivyo ni kile cha uswahaba ambacho tushakijadili. Cha 
pili ni hiki cha sanad (waliopokezana) ambacho tunakijadili hivi sasa. 

Wasema wanavyuoni kuwa mpokezi yoyote katika sanad, asiyekuwa 
swahaba, lazima kwanza awe mwadilifu, na pili awe dhwabit: yaani 
asiwe na tabia ya kukoseakosea na kusahausahau. Akiwa nazo sifa mbili 
hizo, basi huyo hupewa daraja ya thiqah (mwaminifu) na riwaya yake 
hukubaliwa moja kwa moja. 

Kipimo cha tatu ni kwamba mpokezi huyo asiwe “mtu wa bid-a”. 
Hapa nataka ieleweke kuwa makusudio ya neno bid-a hapa sio hii 
inayopingwa na mawahabi siku hizi: ya khitma, maulidi au ziara za 
makaburi. Makusudio ya “mtu wa bid-a” katika kipimo hicho ni “yule 
mwenye imani au itikadi au msimamo usiokubaliana na ule wa yule 
anayemjeruhi”. Kwa kutumia kipimo hich ndio Sh. Mazrui, kama 
tunavyoona katika kitabu chake, akazijeruhi sanad alizozijeruhi. 

22 Uk. 92 wa al-Sunna wa Makaanatuhaa Fii al-Tashri’i al-Islaamiy ya Dkt. Mustafaa 
al-Sibaiy. 


64 




Jee, vipimo hivi ni vya haki? Hebu tutizame. 

Hawakuwa na Vipimo Vimoja 

Jambo la kwanza ambalo inataka tubelewe ni kwamba hao wanavyuoni 
wabotakhasasi katika fani hii ya kuwakosoa wabopokezana Hadith 
hawakuwa na vipimo vimoja katika ukosoaji wao. Kuma wabokuwa 
na msimamo mkab kabisa kama vile Ibn Ma’in na Yahya bin Said 
al-Qattwan; kuna waliokuwa na msimamo wa kuchukua mambo kwa 
sahab kama vile Tirmidhi na Hakim; kuna na wlaiokuwa na msimamo 
wa kati na kati kama vile Ahmad bin Hanbal, Bukhari na Muslim. 23 Kwa 
ajib hii ndiyo kupatikana ikthilafu katika hukumu zao juu ya wapokezi, 
kama tubyokwisha kuona humu (uk. 17-40). Mmoja akisema mpokezi 
fulani ni thiqah (mwaminifu), mwengine husema ni dhaifu. Bali wakati 
mwengine mwanachuoni huyo huyo mmoja huwa na maoni yaliyo 
tafauti kuhusu mpokezi huyo huyo mmoja! Leo humwona ni thiqah, 
kesho akamwona si thiqah tena, au kinyume chake. Kwa nini ikawa 
hivyo? 

Sababu kubwa ni kwamba kanuni walizotegemea kuhukumia 
uaminifu au udhaifu wa mpokezi hazikuwa zimewekwa na Mwenyezi 
Mungu wala Mtume Wake (s.a.w.w.). Ziliwekwa na wao wenyewe hao 
wanavyuoni kutokana na maegemeo yao katika matukio ya kihistoria au 
hata ya kibinafsi! Hebu tuiangalie mifano michache hapa chini: 

(i) Chini ya tarjama ya Abdulla bin Sa’d Abii Qudama al-Sarkhasi 
katika Tahdhib al-Tahdhib, inaelezwa kwamba al-Hakim aliipokea 
Hadith kwa Muhammad bin Yahya kisha akaifuta! Kwa nini? Kwa 
sababu Muhammad, alipomwingilia kwake, hakumsimamia!! 

(ii) Katika uk. 111 wa Al-Sunnah wa Makaanatuhaa fii al-Tashni 
al-Islaamiy imeandikwa kwamba mtu mmoja aliulizwa: “Kwa nini 
umeacha Hadith ya fulani?” Akajibu: “Nimemwona amepanda 
farasi wa mashindano, ndio nikaiacha Hadith yake!” 

Sasa, ndugu msomaji, tizama jinsi sababu za kipuuzi zilivyotumiwa 
kujeruhia wapokezi wa Hadith! Sababu hizo zinahusiana nini na zile sifa 

23 Uk. 110 wa kitabu kilichotajwa hapo juu Na. 22. 


65 



za uadilifu, uaminfu au udhabiti alizowekewa mpokezi wa Hadith? 

Kuna na sababu ya Ushia nayo; hiyo imetumiwa sana kujeruhia 
wapokezi, kama alivyoitolea ushahidi Sh. Mazrui katika kitabu chake. 
Wala si kila aliyeambiwa kuwa ni shia alikuwa shia kweli; ilikuwa ni 
sababu tu ya kutaka kuyakatalia yale ya haki walioyoyasema hao ambayo 
yanawahkiana na yale yanayosemwa na shia! 

Waliosingiziwa Ushia 

Hata hivyo, kabla ya kutoa mifano ya watu hao tueleze taarifa ya shia; ni 
nani? 

Shia ni yule anayemwali 24 Imam Alii bin Abii Twalib (a.s.) na watu wa 
nyumba yake, akamtanguliza yeye katika ukhalifa na kumfadhilisha 
yeye juu ya umma wote wa Mtume Muhammad (s.a.w.w.) isipokuwa 
yeye mwenyewe Bwana Mtume. 

Sasa basi, hapa chini tuiangalie orodha fupi tu ya wale walioandikwa 
ushia na hali hawakuwa mashia! 

1. Khutayma bin Sulayman al-Abid. Alitunga kitabu cha fadhila 
za maswahaba, na akataja fadhila za Alii (a.s.). Kwa hilo tu 
akatuhumiwa kuwa ni shia! Al-Khatib al-Bughdadi 25 akashuhudia 
kuwa yeye ni thiqah (mwaminifu), na kwamba aliyoyaandika ni 
fadhila za maswahaba, wala hakumkusudia Alii peke yake. 26 

2. Al-Hakim Abuu Adillah al-Nisaburi ametuhumiwa kuwa ni 
shia kwa sababu tu ya kuwa katika kitabu chake kiitwacho 
al-Mustadrak, ametaja Hadith za fadhila za Alii (a.s.). 27 Na 
al-Dhahabi akaongeza: “Naye (yaani al-Hakim) alikuwa mpinzani 
wa Muawiya na jamaa zake.” 28 

24 Anayemtawalisha na kumtambua kuwa ndiye kiongozi. 

25 Huyu alikuwa miongoni mwa wanavyuoni wakubwa wa Hadith wa kisunni. Khabari 
zake zimeelezwa kwa urefu katika uk. 1135-1146 wa Jz. 3 ya Tadhkirat al-Huffadh. 

26 Uk. 411 wa Jz. 2 wa Lisan al-Mizan. 

27 Tiz. uk. 107-141 wa Jz. 3 ya hiyo al-Mustadrak yake. 

28 Uk. 1045 wa Jz. 3 ya Tadhkirat al-Huffadh. 


66 



3. Abdul Razaak bin Himam. Amesema al-Dhahabi: “Ni 
mwandishi wa tungo nyingi. Watu zaidi ya mmoja wamesema 
ni thiqah. Hadith zake zimetolewa katika Sihah 29 ... Watu 
wameshambulia kuwa ni shia. Wala hakuwa na ghuluw , 30 lakini 
alikuwa akimpenda Alii na kuwachukia waliopigana naye.” 31 

4. Muhammad bin Twalha bin Uthman Abul Hasan al-Niali. 
Alituhumiwa kuwa ni shia, akawa katika khatari. Kwani nini? Kwa 
sababu Abul Qasim alimnukuu kuwa: Alimtukana Muawiya. 32 

5. Kadhi al Kudhat Muhyi al-Din al-Amawi. Huyu nasaba yake 

yaungana na ile ya Uthman bin Affan (Khalifa wa Pili). Lakini 
pamoja na hilo, Ibn al-Imad amesema katika tarjama yake: 
“Alikuwa shia, akimfadhilisha Alii juu ya Uthman.,” 33 

Angalia jinsi bwana huyu alivyofanywa shia kwa sababu tu 
amefadhilisha Alii juu ya Uthman! 

6. Muhammad bin Jarir al-Twabari. Huyu ni mwanahistoria 
mashuhuri aliyefariki mwaka wa 310H. Alikuwa miongoni 
mwa wanavyuoni wakubwa wa karne ya tatu, na alikuwa na 
madhihabi yake mwenyewe yaliyokuwa na wafuasi waliokuwa 
wakiyaandama. Lakini wafuasi wa madhihabi ya Hanbali 
walimkasirikia kwa kumtetea imam wao, Ahmad bin Hanbal, na 
wakamvurumiza mawe. Alipokufa ilibidi azikwe usiku! 

Ibn Al-Athir, mwanahistoria mwengine mashuhuri, amesema 
katika kueleza matukio ya mwaka wa 310 katika kitabu chake 
kiitwacho al-Kamilfii al-Tarikh' 4 : “Yeye alizikwa usiku nyumbani 

29 Vitabu sita vya Hadith vinavyokubaliwa na masunni kuwa ni sahihi. 

30 Kuwasifu maimamu wanaokubaliwa na mashia kupita mipaka k.v. kusema ni 

miungu!! 

31 Uk. 364 wa Jz. 1 ya Tadhkirat al-Huffadh. 

32 Uk. 384 wa Jz. 5 ya Tarikh Baghdad. 

33 Uk. 328 wa Jz. 5 ya Shadharat al-Dhahab. 

34 Uk. 170-171 wajz. 6 


67 




mwake kwa sababu umma ulikomangana wakazuiya asizikwe 
mchana, wakamsingizia urafidh 35 na ilhad . 36 

Akaendelea kusema Ibn Al-Athir: “Amesema Alii bin Isa: Lau 
watu hao wangeliulizwa maana ya urafidh na ilhad wasingeliijua 
wala wasingeifahamu! Mahanbali ndio waliomfanyia tuhuma 
hiyo kwa sababu alitunga kitabu akataja ikhtilafu za wanafikihi 
lakini asitaje ikhtilafu za Ahmad bin Hanbal. Alipoulizwa 
kwa nini kufanya hivyo, alijibu: ‘(Ahmad bin Hanbal) hakuwa 
mwanafikihi’ Hilo likawaudhi mahanbali waliokuwa hawahisabiki 
Baghdad kwa wingi wao.” 37 

7. Muhammad bin Idris al-Shafi’i. hili ni jina la imamu wa 
madhihabi ya Shafi’i: moja ya madhihabi mane ya kisunni yenye 
wafuasi wengi zaidi kuliko madhihabi yoyote huku Afrika ya 
Mashariki. Yeye pia ameitwa shia!! Kwa mfano Yahya bin Ma’in, 
mmoja kati ya wanavyuoni wakubwa wa Hadith, alisema kuwa 
Imam Shafi’i ni shia!! Alipopata khabari hii, Imam Ahmad bin 
Hanbal aliudhika sana, akamuuliza Ibn Ma’in: “Umelijuaje hilo?” 
Ibn Ma’in akamjibu: “Nimeziangalia tungo zake kuhusu vita vya 
watu wapotofu 38 (ahl al-baghy) nikamuona anategemea hujja za 
Alii bin Abi Twalib tangu mwanzo hadi mwisho.” 39 

Haya! Huyu hapa imamu mzima, mwenye madhihabi yanayoitwa kwa 
jina lake, yenye mamilioni ya wafuasi ulimwenguni wanaowakubali 
makhalifa wote wane, anashambuliwa na kutuhumiwa kuwa shia kwa 
sababu tu anategemea hujja za Alii bin Abi Twalib. Hiyo ndiyo mizani 
ya haki? Kama mashafi si mashia bali wajifakhiri kwa jina la imamu 

35 Jina ambalo hutumiliwa ushia kumaanisha ukataaji wa uwongozi, baada ya Mtume 
(s.a.w.w.), usiokuwa wa Ahlul Bayt. 

36 Maana yake: ukahri wa kumkataa Mwenyezi Mungu. 

37 Uk. 171 wa Jz. 6 ya hiyo al-Kamil. 

38 Hivi nidvyo walivyokuwa wakiwaita wale wa upande wa Imam Alii (a.s.) Kama 
siku hizi wanavyoambiwa Waislamu kuwa ni bora wakristo kuliko Shia! 
SubhanallahU 

39 Uk. 51 wa al-Manaqib ya Fakhr al-Razi. 

68 



wao, basi vipi yeye mwenyewe Imam Shafi’i atakuwa shia? Hiyo si 
ajabu? 

Mbali haya tuanyoyaona na kuyasikia matengoni mwetu, huku 
Uswahilini, hivi sasa: ya kumbandika jina la ushia kila anayehudhuria 
majlisi za mashia 40 au anayeimba kaswida za kuwasifu Ahlul 
Bayt maulidini 41 au hata anayemswalia Mtume (s.a.w.w.) kama 
inavyotakikana ! 42 

Mpaka hapa tumeona mifano michache tu ya watu ambao hawakuwa 
shia waliobandikwa jina la ushia kwa sababu tu wamempenda Imam 
Alii na ahli zake (a.s.) ijapokuwa wanawakubali makhalifa watatu kabla 
yake! Wamebandikwa jina hilo kwa sababu tu ya khasama na chuki kali 
za kimadhihabi na za kimikao zilizokuweko baina yao katika zama zao. 
Basi kuitwa shia peke yake kunatosha kumjeruhi mpokezi hata kama 
hakuwa mrongo au hakupoteza fahamu? Hiyo ndiyo mizani ya haki? 

Ukisoma vitabu vya historia au vya ilimu ya Hadith utaona kwamba 
hii mizani aliyoyaitia Sh. Mazuri kuwa ni ya haki sio yote ni ya haki. 
Mengine ni ya upendeleo kama tulivyoona katika kurasa zilizotangulia 
humu. 


40 Hivyo ndivyo wanavyowafanya huku Kenya. Kila Mwislamu anayehudhuria 
majlisi za mashia huitwa shia hata kama si shia, amebaki na usunni wake! 

41 Kama ile ya Lii khamsatun utfii bihaa.. na Rabbi as-alak bihurma... ambazo zote 
zimetungwa na mashekhe wa kisunni. 

42 Kwa mfano, mmoja wa vijana walioajiriwa na maSaudi hapa Kenyea alikuwa na 
dasturi ya kumswalia Mtume (s.a.w.w.) katika khutba zake kwa kuongeza wa aalihi 
wasalaam. Mara ghatla ikawa hatumsikii tena akifanya hivyo! Nilipomuuliza kwa 
nini, alinambia kwamba alionywa asiendelee hivyo au akubali kufutwa kazi!! 
Amezuiwa kuswalia hivyo kwa sababu tu hivyo ndivyo anavyoswaliwa na mashia 
pamoja na kuwa ndivyo alivyofunza yeye mwenyewe Bwana Mtume (s.a.w.w.), 
kama vile ilivyo katika vitabu vya kishia na kisunni. 


69 



TUKIMALIZIA 


Kwa kumaliza majibu yetu haya, ningependa ieleweke kwamba, kwa 
jinsi mambo yalivyokwenda huko nyuma, mtu akiweza kuwa shia 
(mfuasi) wa Abu Bakar, au Umar, au Uthman, au swahaba yoyote 
mkubwa bila ya hilo kumtilia doa lolote ukweli wake au uaminifu 
wake! Kisanga ni awe shia , au ampende, Imam Alii na Ahlul Bayt 
(a.s.). Huyo ni muhali kuwa thiqah au kukubaliwa riwaya zake!! Na lua 
katika Hadith moja watakusanyika wapokezi kadhaa wa kadhaa walio 
waaminfu, na kati yao awemo mtu mmoja tu anayewapenda Ahlul 
Bayt au shia wao, basi Hadith hiyo itatupwa yote! Mfano mzuri ni haya 
aliyoyafanya Sh. Mazrui katika hiki kitabu chake tunachokijadili. 

Lakini akiwemo Umar bin Sad bin Abii Waqqas, aliyekuwa kiongozi 
wa jeshi lililomuuwa Imam Husayn na ndugu zake huko Karbalaa, 
Hadith yake itakubaliwa kwa sababu yeye ni ‘taabii, thiqah\ Hivyo 
ndivyo alivyosema al-Ajliy. Hali kadhaalika Imraan bin Hittan. Yeye 
pia ni thiqah ijapokuwa alitunga shairi la kumsifu Ibn Muljam, yule 
aliyemuuwa Imam Alii (a.s.)!! 

Hiyo, kwa Sh. Mazrui, ndiyo mizani ya haki!! Hapa sasa ninakuachia 
wewe, ndugu msomaji, uamue. 

Mpaka hapa, namshuruku Mwenyezi Mungu, nimemaliza kuyajibu, 
aliyoyaandika Sh. Mazrui kuhusu Hadith al-Thaqalayn. Inshallah kitabu 
kitakachofuatia tutajadili Ahlul Bayt ni wake wa Mtume au la. 


70 



Hiki ni kitabu kilichokusudiwa kujibu yaliyochapishwa katika sehemu 
ya kwanza (uk. 13-42) ya kitabu cha Sheikh Juma Mohd Al-Mazrui 
kiitwacho Al-Qistasu al-Mustaqim (Mezani ya Haki). 

Katika kitabu hicho, Sheikh Al-Mazrui amejaribu kuthubutisha, 
kwa hujja alizoona zina nguvu, kwamba ile Hadith ijulikanayo kama 
Hadith al-Thaqalayn (Hadith ya Vizito Viwili), iliyo mashuhuri sana 
kwa mashia, si Hadith sahihi; ni “ya kutungwa”! 

Katika kitabu hiki, Sheikh Abdilahi Nassir amezijibu hujja hizo zote - 
moja baada ya moja - kuthubutisha kwamba Hadith hiyo si ya kutungwa 
bali ni sahihi kabisa - si kwa mashia peke yao, bali hata kwa masunni. 

Zaidi ya hayo Sheikh Abdilahi Nassir ameongeza sura moja humu ya 
kueleza, japo kwa ufupi, historia ya ukusanyaji na uandishi wa Hadithi 
za Mtume (s.a.w.w.), na jinsi ilivyoathiriwa na siasa na chuki walizokuwa 
nazo Waislamu, wao kwa wao, katika kipindi cha karne mbili za kwanza 
baada ya Mtume (s.a.w.w.) kufariki dunia. Amefanya hivyo ili kumsaidia 
msomaji aelewe vizuri kwa nini kumetokea migongano katika 
kuzitathmini Hadith zake. 



AHLUL BAYT CENTRE 
S.L.R 84603 - 80100 
MOMBASA, KENYA 



Hiki ni kitabu kilichokusudiwa kujibu yaliyochapishwa katika sehemu 
ya kwanza (uk. 13-42) ya kitabu cha Sheikh Juma Mohd Al-Mazrui 
kiitwacho Al-Qistasu al-Mustaqim (Mezani ya Haki). 

Katika kitabu hicho, Sheikh Al-Mazrui amejaribu kuthubutisha, 
kwa hujja alizoona zina nguvu, kwamba ile Hadith ijulikanayo kama 
Hadith al-Thaqalayn (Hadith ya Vizito Viwili), iliyo mashuhuri sana 
kwa mashia, si Hadith sahihi; ni “ya kutungwa”! 

Katika kitabu hiki, Sheikh Abdilahi Nassir amezijibu hujja hizo zote - 
moja baada ya moja - kuthubutisha kwamba Hadith hiyo si ya kutungwa 
bali ni sahihi kabisa - si kwa mashia peke yao, bali hata kwa masunni. 

Zaidi ya hayo Sheikh Abdilahi Nassir ameongeza sura moja humu ya 
kueleza, japo kwa ufupi, historia ya ukusanyaji na uandishi wa Hadithi 
za Mtume (s.a.w.w.), na jinsi ilivyoathiriwa na siasa na chuki walizokuwa 
nazo Waislamu, wao kwa wao, katika kipindi cha karne mbili za kwanza 
baada ya Mtume (s.a.w.w.) kufariki dunia. Amefanya hivyo ili kumsaidia 
msomaji aelewe vizuri kwa nini kumetokea migongano katika 
kuzitathmini Hadith zake. 



AHLUL BAYT CENTRE 
S.L.R 84603 - 80100 
MOMBASA, KENYA 



